4 


"YN CYNNWYS. = 


SIG 
| 


Sr. EHgyyddor GYMR AEO & MG. 

@ II. Ffigurau Rairypptarim. | 
® 111. Catechiſm yr EcLwys! D* 
IV. Taflen o Lyfrau'r YsorvyTHYR LAN, 
SV. Ychydig Gymmorth i Wzpp1o, 


3 vi. Ac i dd'weud GRAS-BZWy p. 


4 VII. Gair ynghylch Ft eee, 4 


LWVSsIO, 
$ VIII. Ac ynghylch W CYMRAEG, 
IX. RnHzoLAu ER TAWN dani Y 


BIBL, 


POR 


Addaw mator, a 5800 i Jus. 


n — e 
9 9 1 5 — 


mene yn NUL UN gan A. neut: 
yn y Flwydd yo MDCCXLIX. 


000000000:06 ©0006 o 


33—79—¾drr1—-HE 


LY 


„N 


+ 


N 


3 | 
K 


menen ee 40 


* er We e eee eee e 


+ ©® . * 
* D ** 1 1 enn 
— — — 
— 
8 


2 YR EGWYDDOR GYMRAEG &e; 


Ss ee 282 


* Wet 
9 


„* 


— 


A. B. C. Ch. D. Dd. E. F. Ff. G. H. I. I. II. 


NI. N. Ng. O. P. Ph. R. S. T. Th. U. W. T. 


a. b. c. ch. d. dd. e. f. ff. g. h. i. I. Il. m. n. ng. 
d o. p. Ph. r. ſ. s. t. th. u. w. y. 


A. B. C. Ch: P. Da. E. F. E. O E. I E. E.. 
M. N. Ng. O. P. Pb. R. S. T. T. U. V. F. 


4. B. c. ch. d. dd. e. f. F. g. b. i. l. l. n. u. ng. 


0. P. Ph. r. J. S. f. th. u. w. y. 


A. B. C. ch. B. Vd. E. F. Ff. G 2.2 


L. i. 29. S. Ng. O. P. Ph. K 
T. Th. A. W. B. 


4. B. t. ch. d. dd. e. k. ff. g. h. 1. l. 2 m. 
; We . P. Ph. | fy th: 6 7 th. u. WY 


* 


N. B. Nid yw k, d. K, 1, ond a a dieithriaid 
rr Jaith Gymraeg > Fe a waſanaetha c yn lle 4; cw yn 
lle 2; yn lle æ; ac V yn lle x: Gan hynny afraid a 


thrwſcl yw arferu'r un o'r pedair lythyren uchod yn yr 
hen Frutaniaith, ſef mewn Geiriau Cymraeg. 


Y mae ſaith ar hugain math o Lythyrennau yn yr 
Egwyddor Gymraeg : Saith o honynt aelwir y Lla- 


fariaid neu'r Bogeiliatd, ſef a, e, i, o, u, w, y; — a'r 


leill i gyd a elwir Oadſeiniaid, ſef b, e, ch, d, dd, f, ff, 

g, h, I, Il, m, n, ng, p, ph, r, ſ, t, th. e r Bogei- 
laid ac un o'r Cydleiniaid hyn ynghyd, a wnant at, 
byrr, PP y canlyn, 1 


% 


ap! 2) 
ab eb ib ob ub wb yb ba be bi bo bu bw by 
ac ec ic oc uc we yc ca ce ci co cu cw cy... 
ach ech ich och uch ch ych|chachechicho chu chw . 
ad ed id od ud wd yd da de di do du dw d dy 
add edd 5 odd udd wad ydd dda dde ddi ddo ddu ddw ddy 
af ef if of uf wf yf fla fe fi fo fa fw- fp. 
af ef if off uf wif yi [Fa de f 40 fn fe, fy 
ag eg ig og ug ws ys [ga ge gi go gu gw oy 
ang eng ing ong ung wng yng| ha he hi ho hu hw hy 
al el il ol ul wil yl la le li lo Ju lw ly 
all ell ill oll ull wll yll lla Ile 11 lilo lla 1iw ly 
am em im om um wm ym ma me mi mo mu mw my } 
an en in on un wn yn na ne ni no nu nw ny 
ap ep ip op up wp yp pa pe pi u pw 
| Sk eph iph oph uph phy pi | pha phephiphs ** 57 


ar er ir or ur wr yr ra re ri ro ru rw ry 
as es is os us ws ys ſſa ſe {i ſo ſu ſw iy 
at et it ot ut wt yt ta te ti to tu tw ty 


ath eth ith oth uth wth yth tha the thi tho chu thw * 


bd * 4%; 1 
mY 


Geiriau o un Sillaf. 
o. B. Mynnweh weled y Plentyn yn weng. un 
wers, eyn gadael iddo gynnyg ar un arall.) 8 
Ac, am; arch, bai, bawd; bedd, cad RPA car, cam, 
' Cas, chwant, chwech, chwith, chwyn, da, dad, daeth, 
dur, ein, eirth, eithr, faith, fall, fod,' fwyn, fyw, Ma, 
fordd, ffrwyth, gan, Gris, gwr, gyd, haf, hawl, hardd; 
imp, is, iwrch, law, liw, Iwyr, dwybr, mab, -modd, 
mwyn, nai, naid, naill, naw, naws, oed, oer, ofn, pair, 
parth, Paſc, rhiad, rhif, rhodd, ſaer, ſaeth, ſarph, tad; 
taer, teg, tes, tlawd, twr, twrr, = Us, uwch, wy 
os ys Ach, yd, yw. | 
| Geiriau o ddau Silla. 


| Qwybydd mai Sillaf yw cymmaint o Lythyrennau ac a wnelo a un 
ſwn (neu a ſwnir ar «nwaith) heb newid dy N aBbhey y _ fod Pp 


y Gair neſaf ddau Sillaf, ſef A-ber, &c. 


A- ber, aber; ac- cen, accen; ach- os, achos; * 
0g: bachog; ber wi, berwiz Gd calon; cu- ro, curoz 


4. wis, dewis ; eſ- Err enact. 5 Ayr-nig, ffyrnig; 


gwar-ed, 


3 ) re 
gwar-ed, gwared ; hwyl-us, hwylus ; il el, iſel; laws 
er, awer; mwyn-der,, mwynder ; "nef- ol, nefol 3 
ne- wid, newid; oer- fel, oerfel; per- aidd, peraidd; par- 
häus, perhaus ; ty- :twyth, tylwyth; e undeb 3 3 


wyr -lo, Wie; 7 no, yno. 


Geiriau o dri Silaf. 


A-ber-oedd, Aberoedd: an-rhy-dedd, anrhydedd : 
bwr-ia-du, bwriadu : car-ed-i ig, caredig : dyſ-ged-ig, 
dylgedig : en-wed-ig, enwedig : fyn-nad-wy, ffynnad- 

wy : graſ-uſ-ol, graſuſol: gwar-ed-ydd, Sean | 

hy- nod-ol, hynodol : Jach-awd wr, Jachawdwr : llaw- 
er-oedd, llaweroedd: ma-ddeu-ant, maddeuant: ni- 


1 WHEY niweidiol : o-leu-deg, oleudeg: par-od-ol, 


parodol: pech- od- au, pechodau: rhin wedd- ol, rhin- 

weddol: ſyn-hwyr-ol, ſynhwyrol : tru-gar-edd, tru- 
redd:: ' urdd-ed-ig, urddedig :  wy-neb-ol, N 

; {-gyth-r1 us "Re 55 


Geiviau o bedwar Silas 
Aud vid 408, Addewidion. An- wel- ed- ig, anwel- 
edig : bych-an-ig-in, bychanigin: cyn. nyſ- gaedd- ol, 
cynnyſgaedol: derch- af · ed · ig, derchafedig : eſ-ceu-lufs 


dra, eſceuluſdra: ffyn- nid-wydd- en, ffynnidwydden. 


Go-gon-edd- us, e Gor-chym-myn-ion, 
Gorchymmynion : gor- Ile- win. ol, gorllewinol : haedd- 
ed-ig-acth, haeddedigaeth : iech-yd-wr-iaeth, iechyd- 
wriaeth: llu-of-owg-rwydd, lluoſowgrwydd: per-chen- 
'no-gi, perchennogi: pri-od-ol-deb, priodoldeb:  rha- 
gor-freint-iau, rhagorfreintiau: ſy-wed-ydd-iacth, ſy- 
wedyddiaeth: tra-gy-wydd-ol, tragywyddol : uch-en- 
eid- io, ucheneidio : _ wt-treſ-wr-iacth, wttreſwriaeth : 
1 e ymddiffynfa, 


Geiriau o 5, 6 a 7 Sill. 


key * ryw-iog-aeth-au 2 Afrywiogaethau. Am- ry-fu- 
ſedd-ol- -deb, amryfuſeddoldeb. An-e-wyll-yſ-gar-wch, 


MY 2 


. 1 
anewyllyſgarwch. * hy- fod- ed-yn, a Modes 

poem. A 1 ugoliaethus. Coll-e- 0 | 
acth-au, colledigaethau. Er-lyn- ed-ig- acth-; - Au, erlyn- 
edigaethau. Ec-fye-ed-ig- acth-au,, erfynedigaethau, 
Eth-ol-ed-ig-ion, i Foll-all- u- owg- 
rwydd, hollalluowgrwydd. Tra- gy-wydd-ol-deb, 
tragywyddoldeb. Ym-gy g7-foe-tho-gi, y ymgyfoethogi. 
Ym-ry-fu-ſe-ddu, ymryfuſeddu. Yſ-cy-tar-nog- od, 


I eng 


| 133 ＋ 

7 Ba. 4 x * R ** 1 

T _ — yo |——_— +. 
* 


N. B. vr b * yn ayſeu daillain Com 

raeg, a ſydd o achos y ddau ſwn a fedd y Lythyren, 

F. Canys yn niwedd pob Gair lle y byddo, ac ymhob 

gair o un Sillaf (oddigerth yr, Js, yn, fy, dy, myn, 

zm, —a phan faif ar ei phen ei hun) y mae hi i ſwnio 
fel y Ilythyren, à; ac yn gofyn bod fforch· gappen 

uwch ei phen. 

Nid afreidiol i'r Darllenwyr lleſcion cyffredinol 
edrych yn fanwl dros y Geiriau uchod, a dal ſulw 

arnynt ; er dyſcu y modd yr ydys i ſpel-lio Gair, neu 
ei rannu yn amryw Sillafau; — heb yr hyn ni cheir 
ganddynt byth ddarllain yn drefnus ac yn wir * 

Aalaladaetb. 


Deliwch dale fod y N a welir ar gyrhay 

wuch ben y Bogeiliaid, yn y modd ymma, 4, E, i, &c, 
Deyn arwyddoccau eu bod i'w heſtyn, neu i'w ſwnio yn 
birllaes. — A bai nid bychan y, na arferir y Fforch- 
- gappen chwarter mor aml ac y dylid mewn Llyfrau Cym- 
rũeg. yn enwedig uwchben yr ava'r , lle y mae ei heiſieu 


graphyddion. 
Y mae chwe' math ar Attaliadau mewn Llyfr neu 
Yſcrifen ; — y. rhai, oni ddeil Dyn ſulw. arnynt ac attal 
ei anadl yn attebol i'r unrhy w. nis derllyn byth yn gym- 
—_ fel 7 Toru arall ei deal of a Hanies y Lfyfr. * 
Hwy 


5 ce Yi-cri-fen-ned-1g- N * ſcr ifenned- 


_ ;yn aml iawm: ond nid oes mor peth i'w 82 gan yr Ar- 


% 7 ; 
ma 1 KY mae” 


kf 


_—_ 
* 


© Mui#,.., - DHNXBim 5  ._ 


——— 


"ra; 


2 


1 —— Nod 0 Tepe een 


3 3 — VI 31 u- ddeg) 


15 5 6659 om 
en 4 nodir ac 4 90 yn y modd a 468 

„ Rhagwahan- nod; ſef y n o evtl. 

— ee Ymadrodd. „ 


TY 2 4 N oo EE EY ie MY +53, # © I'S 1 5 
— r 175 | Pt 


1 — Nod Rhyfeddu.— " Waun 
Da gan ymbell un 795 55 5 egluro y nodau can- 


Iynol.— i, e. neu viz, neu h. y. hynny ydyw. — &c, ac 


oy ymlaen.— St. Sanct.— N. B, Dal ſulw'n Sraff.— — 


wel. I egluro'r peth drwy Eſampl. Q. d, megis pe . 
8 


ſei.— A. D, Oedran, neu ym mlwydd, yr Arg. | 
—Y mae'r ymſang neu Gromfachau, ſef () neu L] 


arwyddoccàu y gellir gadael a/lan y Geiriau a ſafo K. 
ddynt, heb ddim . L Reſwm neu ſynnied yr 
Vmadrodd. a 


* * 1 K * + * Y 1 * 'S „ 
« * . - | 0 7 * 
1 * WR . 7 A 
” wr 3 * 
« C o is * N 1 * — 4 * . 
8 
25 


_ —— LIED , — Wy — — 


0 8 5 FER 8 a "I >: a ths — 


II. . besen Rhifyadiacth. | 


© 5 Un cee FT: 19 Peder ar 

2 Dau — — II bymtheg 115 x 
3 Fri — — III 20 Ugain 
4 Pedwar IVI 21 Un ar Von XXI 
5 Pump — — V 30 Deg ar Ugain — 5 


7 Sach —— — VII} , Dean. 5 
„8 Wyth VIII 777 Fa by he: wank £ . » 
9 Naw LEY — IX| 40 Deugain | Al: CES 


106 Deg — — X 41 Unadeugain. &c.XLI 


11 Un ar-ddeg — XI 50 Deg a deugain — L 
12 Deuddeg · XIII 60 Tri Ugain — LX 


13 Tri ar ddeg = XIII 70 DegathriUgainUXX 


14 Pedwar ar ddeg XIV. 80 PedwarUgainLXXX 
15 Pymtheg XV | go Deg a pred; Fc 

16 Un ar bymtheg XVI war Uga | C 
17 Dauar bymtheg XVII 100 Cant — — 
pf Deunaw n 200 Dau G 06 


a 3] 300 


XX — 


„„ 
300 Tri Chant — CC 800 Wyth Cant DCC 
400 Pedwar Cant — CD| 900 Naw Cant — CM 


1000 Mili —— NM 
600 Chwe' chant — DC 1749, MDCCXLIX. | 


- 700 Saith Cant — DCC} | 
= | ? 72 E 8 > 1 2 2 . 8 5 | 
PR Ks —— — a Eno 
5 * * ” "VI , 2 * 


= 


uy CATECHISM; Sef yw 
hynny, Athrawiaeth iC dyſgu gan bob 
Plentyn, cyn ei ddwyn i', gonffirmio 


van yr E/gob. 
5 # 


; uf Cru 
BE TH ywdy Enw 

%% Tc wan... eo... 

Coe. Pwy a roddes yr Enw hwonw arnat ti ? 

7 Fy Nhadau-bedydd- a'm . 13 
wrth fy nedyddio; pan i'm gwnaeth-pwyd yn Aelod p 
e Blentyn i DpDpuw, —ac ya Etifedd K 
teyrnas — Fv- | . # Fee | 
Cru. Pa beth a wnaeth dy Dadau-bedydd a*th Fam- | Y 
mau-bedydd yr amſer hynnw drefet.ti?. yr h 
Att. Hwy a addawſant ac a addunafant dr: pheth DD. 
yn fy enw : Yn gyntaf, ymturthod o honof à Diafol ac YsP 

' . @'r Bell weithredoedd, —a rhodres a gorwagedd y BU | etho 
= anwir hwn, —a bel} bechadurus chwantau r Cuatd.--= CG 
| Yn ail, bod i mi gredu holl byngciau hdd GrrsT. a'th 
N Ac yn drydydd, cadw o honof wynfydedig Ewy- MK} Gor 
Ilys Duw a't. Orchymmynnion, a rhodio yn yr ſyd6 
unrhyw Holl ddyddiau fy mywyd. OO 
Co. Onid wyt ti yn tybied dy fod yn rhwymedeg i C 
 predu ac i wneuthur megis yr addawſant hwy droſ- 


„ 


enn n ond Dy 6p 
1 gwnaf.. Ac yr wyh yn mawr ddiolch in Tad nefol, 
am iddo fy ngalw i gyfryw "ſtat Fechydwrjaeth, 875 
—_ | | 12 | | ESU 


4 hs 


8 


. 


„r 


. 


I (Cn yn Nuw Dad Hollg he AS 
ein Horghwydd ni: Vr hwn a gaed trwy yr Y8PRYD 
dan 


"ape" 


ou GrsT ein Jachatudiur Ae mi a attolygaf i 7 


vu w roddi i mi ei Rat, mõdd y 1 aros ye 


yr unrhyw holl ddyddiau. fy einio s. 


Cw. Adrodd i mi Fannau dy Had. 
Atteb. 


nef a daear: Ac yn JEsv GRiIsT ei un Mab Ef, 


GLAN ; a aned o Fair Forwyn :---A ddioddefodd 
Bontius Pilatus ; a groeſhoeliwyd 3 'Y farw, ac a 
gladdwyd ; a ddiſgynnodd i uffern. V trydydd dydd 

Y cyfododd o feirw j A eſgynnodd. i'r, Nefoedd, ac y 
mae yn eiſtedd ar ddeheulaw Dpuw Dad Hollgy- 


| foethog : --- Oddi yno y daw ĩ farnu byw a meirw.-- 


Credaf yn yr VS RYD GLAN, - Yr Eglwys lan Ga- 
tholic; Cymmun y Sain&,--Maddeuant pechodau, - 


Adgyiodiad y ended r ; Bred tragy wyddol. + . 


we.” Pabethy r W N 6 yo ci cage, yn bennef yn , 
pyngcjau hyn o'th Hd 
Att. Yn gyntaf, yr — yn « dyſgu credu yn Nuw 
Dap, yr. hwn am gwnaeth i, a'r holl fyd. _ 

Yn ail, yr yy; yn dyſgu credu yn Nuw F ABy | 
yr hwn a'm prynnedd — a * 2 ddyn. 

Yn drydydd, yr wyf gu credu yn Nuw 
YsPRYD CLAN, yr bwn 4 L. I'm fanZteiddia la holl 
etholedig bobl Dpuw. 

Cw. Ti a ddywedaiſt, ddarfod i' th Dadau- bedydd 
a'th Fammau-bedydd addaw drofot ti, fod i ti gadw 


| Gorchymmynnion Duw : 'Dywed dithau i Ms Ba, __ ; 


ſydd o honynt 4 
Att. Deg, 


Cu. Pa rai ydynt 3 {iy 
* Rhai bynny a lefarodd Don yn. It. un geinfed : 

bennod o Exodus; gan ddywedyd ; 25 yw'r) 
Arglwydd dy DDuw, yr hwn a'th = 2 1 
0 dir * mw: o dy y 3 


x A 


RS 


A. . » 1 + 
. a 0 
> —_— 
o © .* 
q * 2 
I. £ Na . - 
0 * Bo — 
3 1 * : 7 2 2 
. S 38 - 
F 8 . 
5 4 2 vF 


— 


at Dpuw, 1 im d 
20 1 4 | Cw, 


"RP 
: IT Ny fyaded i i ti-dduwjau eraill onid Myer. 
u Na wund it' dy bun ddelw gerfiedig, na llun 1 ar 


'Y ſydd yn y nefoedd uchod, neu yn y ddaear iſod, nac 


yn y dwfr tan b4 ddaear. Ne oftwng-iddynt, ac na 
addola hwynt : oblegid myfi yr Arglwydd dy Dpuw 


 wyfDpuw ligut, yn ymweled A pechadau'r- tadau 


ar y plant, hyd y drydedd a'r' bedwaredd genhedlaeth 


oer rhai am eaghant, ac yn gwneuthur trugaredd i 
filoedd o'r rhar am nen ac a e, A . ef 
3 * 


II Ne chymmer Faw yr Arghwydd dy Doow yn 
ofer: -canys nid gwirjon' gan "_ 5g 00; ye hwn' 4 
gymmero ei Enw Ef yn er. en 

IV. Cofia gadw yn Jenetaidd. y dydd $abboth. 


Chwe diwrnod y gweithi, ac y gwnei dy holl waith; 
Eithr y ſeithfed dydd y Sabboth yr Arglwydd dy 


Dpvuw : Ar y dydd bzonnw na wna ddim gwaith, - tydi, 
na'th fab, na'th ferch, na'th was, na' th forwyn, nch 
anifail, na r dyn dies- a fyddo o fewn dy byrch. — 
mewn chwe* diwrnod y gwnaeth yr Arglwydd n 
daear, y mor, a'r hyn oll fydd ynddynt, ac a oy 
odd y Seithfed dydd. Oherwydd pa ham y bendithi odd 


yr Arglwydd y ſeithfed dydd, ac ai A ef. 


V. Anrhydedda dy Dad a' th Fam; fel yr eſtynner dy 
ddyddiau ar T mags 4 wen a 2 yr Waere Gy 
Du itt. 

VI. Na ladd. 

VII. Na wni odineb. . N 

VIII. Na ladratta. 

= Na ddwg gam ayſtiolacth yn eye ay em- 
mydo 

X. FA chwennych dy dy gymmydog ; na chwen- 


nych wraig dy gymmydog, na'i was, na'i forwyn, na'i 


Fa, nai aſſyn, na dim a 'r ſydd eiddo. 
Cw. Beth yr wyt ti 45 4 ddyſgu yn nme, wrth M4 

Gorehymmynion byn 
Att. Vr y 3 vſeu tow beth : fy led tuag 
1258922 wag at fy T . 


Fx (9) = 

. Cub. Pa beth, yw.dy.ddyled. tu ag at DDUu W 
ar Att. Fy. nyled tu ag at Dpuw, yw, credu F 
ac ei ofni, a ĩ garu à m Holl galon, am holl feddwl, am 
1a holl Enaid, ac à'm holl nerth; --- ei addoli ef,---diolch 
w | iddo,---rhoddi fy. holl ymddiried ynddo,-—-gakw. Arno, 
au ---anrhydeddu.cifanftaidd Emu efy---a"i Air, a 'i 
R wann yn gywir hell ddyddiau fy mywyd.. - 
di Cw. Pa beth ywdy ddyled tu ag at dy Gymmyaog ? ? 
r- Att. Fy nyled tu ag at fy nghymmydog yw, ei gars 
+ M8 fel fi fy —— a gwneuthur i bob dyn megis y chwen- 
yn © nychwn iddo wneuthur i minneu ;---Caru. o honof, 
4 anrhydeddu, a chymmorth, fy Nhad am Mam: An- 
FF rhydeddu, ac ufuddhau i'r Brenin ai Swyddogjon:-- 
th. Y mddaroſtwng i'm hol Lywiawdwyr, Dyſgawdwyr, 
hz; N yſprydol, ac Athrawön - Imdd ddwyn o ho- 
dy nof yn gſtyngedig, gan berchi pawb om gwell:--- Na 
di, wnelwyf niwaid i i neb ar air, na gweithred: - Bob yn 
*th gywir ac yn unjon 1 mhob peth a wnelwyf:---Na bo 
ys na chas, na digaſedd yn fy nghalon i neb: - Cadw o 

4 honof fy nwylaw rs. chwilenna a lladratta ;---Cadw 
2 fy nhafod rhag dywedyd celwydd, cabl-eiriau, na drwg- 
ad abſen:-Cadw fy nghorph mewn cymhedroldeb, ſobr- 
„ wydd, a diweirdeb: Na chybyddwyf ac na ddeiſyfwyf 
dy dda na golud neh arall ;—eithr dyſgu a /lafurio yn gy- 
dy wir, i geiſio ennill fy mywyd, ac 1 wneuthur a ddylwyf, 
* F "4 rywfuchedd bynnag y rhyngo. b6dd i Dpuw 

fy ngalw: 

Cu. Fy annwyl Blentyn, gwybydd byn ymma, nad 
wyt ti abl i wneuthur y pethau byn o honot dy bun, 
nac i rodio yng orchymmynion Du w, nac i'w wafan- 
aethu ef, heb ei yſpyſol fol A 
= ddyſgu yn waſtad ymorawl am dano trwy ddyfal 
= -weddi,—Gan bynny moes i mi glywed a fedri di 

ddyWedye Gweddi YT 4 ARGUED: | 
Atted. - 1 | 
EN Tad, yr. hun wyt y noel 9 Sandeiddier 
dy Enw. Deued dy Deyrnas. Bid id dy ewyllys ar 
| 17 megis mae yn y. ngfoedd Dyro i ni 
* 


— 


is ef; yr hwn ſydd raid iti 


0 "= Bur m" y 1 5 Att. 


. Beddyth ein bara beunyddjol. A maddeu i ni andy 


two) 


ledjon, fel y maddeuwn ni i'n dyledwyr. / Ac nac * 
arwain ni 1 brofedi gaeth ; Eithr geared ni — driug. a 
Canys eiddot ti yw r n a'r you, a'r i OE gyfje 
yn oes Oeſoedd. Amen. | wed 
+ Cw. Pa beth yr wyt an cverchi- ar Dpuw yny trw) 
Weddi hon? 


Att. Vr ydwyf yn erchi ar fy Arglwy 4d Dbuw ein " "Il 


74 4d nefol, yr hun yw Rhoddwr -pob dajoni, ddanfon d 


ei rd arnaf, ac ar yr Holl bobl ; fel y gallom ei an- yn e 
rhydeddu ef, a'i waſanaethu, ac ufuddhau iddo megis iddy 
y dylem. Ac yr wyf yn gweddio ar Dpuw, ddanfon * 
1 ni bob peth angenrheidjol, yn gyſtal i'n heneidjau, ac IF pryc 
in cyrph; A bod yn drugarog wrthym, a. madden in y pe 
ein pechodau: A rhyngu bodd iddo ein cad an ham- F 7 
ddiffyn ym mbob perygl, ysbrydol a chorphorol : A trw 


chadw o hono nyni rhag pob pechod ac anwiredd, a | oedr 
| rag ein gehn yſprydol, a rhag angeu tragywyddl.. A flaw 


byny yr ydwyf yn ei obeithio y-gwnd efe oi drugaredd FF ( 
ddajoni, trwy. ein Harglwydd JESU Onisr ac Arg 


am N yr wyf m 2 Amen, Poed | ae „11 


5 


1Wwn. _- fain 
A ſawl Gerrapiant a ordeiniodd. Gar vn. ai yn. 
Eglwys? ( 
Att. Dau yn unig, megis yn gyffredinol yn ar Sw} 


_ Thaidi jechydwrjaeth 3—ſct, Bedydd, a dg pps yr _ = . 
Hanes.” AR 
Ci. Pa beth yr wyt ti yn- ei ddeall wrth y vir 0 
bon Sacrament? ars 


Att. Yr wyfi yn deall pe gweledig Gadlalan, =. 


o rds ysprydol oddifewn, a roddir i ni z—yr hyn a en, 


ordeiniodd CR18T ei hun, megis modd ini dderbyn y aer 
gras bwnnw en 1 125 895 d in ane 3 
ni o'r gras hwnnw. - - | me 

Cw. Pa ſawl chan y ſydd m mewn Sacrament? - 
Att. Dwy; yr arwydd gweledig ae, a r 8725 For 
yabrydol oddifewn. 1555 rr 
Ciro. Pa beth yw'r arwydd gweledig oddiallan, neu' r = 


MI ns 


WF Dwfr :—yn, yr hwn. y-bedyddir un, Yo En- | 


Iy-- . r Tap, a 'rMas, a” r YsPprRYD GLAN:;  _- 

vac © Cw. Pa beth yw'r gras ysprydol oddifewn? 

gg. Att. Marwolaeth i beched, a genedigaeth me 1 

ant | off awnder :—canys, gan ein bod ni. wrthenaturja goal 
wei ein gent mewn pechod, ac yn blant eim 3— 

ny trwy Febydd y gwneir ni yn blant gras. 8 
1 Ciw. Pa beth a ddiſgwylir gan y hai a alt n 

ein Ait. Edifeirwch, trwy'r hon y maent yn ymwrth- 


on ed 4 phechod; — a Fdd, trwy'r hon y maent 


in- yn ddiyſcog yn credu addewidjon Dow, y rhai a Wneir 
gis 1ddyni yn y Sacrament /hwnnw., 

fon to. Pa ham wrth hynny y bedyddir plant bychain, 
ac pryd na's N 0 herwydd eu jeuengetid, Eyflawnt 
IM. | y pethau hy 

m- Att. Cid eu bod yn addaw pob un o'r ddau 
A trwy eu meichiau: yr hwn addewid pan ddelont i 
„ a oedran, y maent Oy. an hunain ya thwym i iw gy- 
'A flawni. 


dd Cu. Pa La 4 yr erdeimeyd Sacrament Swpper Jr 
ac Argluydd 3 
LAGS: Att. Er 'mwyn tragywyddel oof am aberth Hades 


faint marwlaeth CRIsT, — ar. Tee yr yen ni 
l yn ei dderbyn oddiwrtho. 


Cu. Pa beth yw y rhan oddiallan, neu” r arwydd, yn | 


en- Swpper yr Arglwydd? 


Ar- Att. Bara a gwin, 6 rhai A orchymmynnodd- yr 
75 ARGLWYDD eu derb 

galr Gt. Pa beth” I y than oddifewn, new! r pech 4 
1 arwyddoccerr | rp: e 


Att. Corph a gwaed Carer; y rhai 7¹ mae'r r Hua. 
lonjaid yn wir ac yn ddiau yn eu cymmeryd ac yn eu 
derbyn yn Swpper yr Arglwydd. 

Co. Pa leſhãad yr n ni yn ei i get wrth eym- 
rte, y Sacrament hn? 

„ Att. Cael 8 a Müan ein zeige trwy 
ras gorph a gbd 


eu'r Be 1 a Cw, 


3 mae'n 2 . cael 
OY r e a r gwin, | | N 


* * T _ 
S — . l _—, 
8 — *. 
1 oats 2 x, ai ä 
| o 
3 ee ir bane > 4.6 5X8 
Y 4 eta «Say n 2 _—_— 
e — — 2 — 7 3A 
— — net b 2 


8 924A — 2 —˙—7· (2 ͤ¹ö — mull 1 n 
— fm It ROOT A 1 0 n 0 2 = ea To. 
- - — —— — * N - o 


% 2 
3 . 


DENY Ln. 
* 


A 4s \ 
2 _ — 8 - 2 — % FF 1 4 I” 7 m - d n 1 / F 
. tes + 2 wh a br — 3 N e W v rr nc ** ry xy = = 
. 2 — -. — 5 8 — f „ 9 4 * OF nes — * L „ 1 2 5 = —_— 
—_ * Fry © OS K * tay, my 4 FOE" * 9 1 0 Py nas ” 833 — * 
„ Je” Hong tes -q RI) 2 R eee UT OPENID 1 
- Pe l e 7 - - — — — — ag 1 . 8 a — : p 
I” — DE 5 ** Y > "R P « * — . "x" - =_ . * " 8 * 883 * 4 
e VIS 1 TR | __—u * * a — 1 - nne „ wo = 
ny 2 * > * 5 - * * - 4 2 1 * — * p N . ” "0 
. . * i 9 _ n CS 9 3 
* 9 * * 9 — 
. # , : 9 Se 
: wo 8 e * R. 
2 AS 
: 5 : j 4 
1 * i 
: 
> * 


* 


(00 


Cm. Pa beth ſ raid i'r rhai a ddel ĩ Swpper yr Ar- 1 


glwydd ei wneuthur'? . CSIC (als 
Att. Eu boli eu hunain, — a ydynt hwy yn wir edi- 


feiriot am eu pechodau a aeth heibio,--ac yn ficer-amea- Y = 
Jywiel yn ntirugaredd Dpuw 'trwy GrrsT,—gyds | 
diolchus gif am ei angen ef; ac a ydynt hwy \mewn | 


cariad per faith à phob Dyn. 


7 MY 


\. 3 2 * 


J Bid i Gurat pob pleoyf vn deiifcentus ar p 8 4 @ | 
_  gwyliau ar ol yr ail llith o'r Goſper, dayſcu ar ofteg yn yr 
_ . Eglwys, a boli cynniſer o blant ei Blauyf, ac a ddanfon- 


* 
* 


aud atto, megis y tybia oft fod yn gymbeſur yn rhyw 
Garth, o'r Catechiſm haun. bt ebay $y 
q bid i bob tad a mam, ap hob perchen tylwyth beri iv 
plant, i s gwWaſanaeth- ddynion, ac i a Prenti ſiaid, (v 
' rhai ni _ddyſcaſant eu Catechiſm) dayfod i'r Eglwys, ar 
yr amſer goſodedig, a gwrando yn ufudd, a bid wwrth 
lywodraeth y Curat, hyd oni ddarffo idaynt dayſcu pob 
petb at fydd yma wed! ei gſod i a ddyſcu ganddynt. © 
¶ Er cynted ac y delo Plant i oedran cymbedrol, ac y medront 
- daywedyd yn iaith eu mam, fan nau yr Had, gwwedd: 
yr Arglwydd, y dig Gorchymmyn,' a befyd meuru o honynt 
atteb i ymofynion eraill o'r Catechiſm | | 
; dygir hwy.at yr Eſgob : Ac i bob un o honynt y bydd Tad- 
bedydd neu Fam. fedydd megis yn Dyſt oi Gonfirmalkywus 


O'r Ychydig Blant a ſydd mor ddedwydd a chael 
Rhijeni graſol ac Erailli yu ty ragorol Gatechiſm | 
yr Eglwys, ni wela' i fod fawr neb o honynt yn medru | 
ei ddywedyd allan yn groew, yn arafaidd ac yn gytuir, 

(air yn air fel y mae yn y Llyfr) ſet yn y cyfryw fodd | 
| ed, ac y bo gobaith iddynt | 
Hwy eu hunain ei goſio, a dal ſulw arno, a dyfod rw | 
Adeall ac i fod yn well Criſt' nogion erddo. Dymma 
ddiffyg mawr : Je bai cywilyddus 
ac yn peri mwy o niwed a cholled nac y feddylir, mewn 


ac y bo gynnes eu cl 


hwn ymma, 


* 


amryw foddion. ä 


2 


** 


N | ; | IV. Henwau 


byrr yma s:. 2 14 | 


5 1 — 
. a 2 
" * 
* 
» # , 
” 


wed a AWW OO 


N 


Sen Gen. 50 Wan neu Eceleſiaſtes 


| Leviticus ——— Lev: 27; C 


19 


IV. Henwau a Threfn Llyfrau'r Hen Drsrauzur 


a'r NEwyYDD (a'r modd y cwttogit buynt,) a 
rhifedi Pennodau pob LlIyfr. 3 i bob 
yn mne 


YſcoJhaig fod yn medru y Daflen ymma 
| ei dafod-leferydd, modd yn gallo drei yn bylaw at 
unrhyw Bennod neu adnod o'r Yigrythy r lan 


. Edrychwch y 6% o'r 39 Erthyclau Gehl. 


Uuyfrau'r Hen DESTAME vr. 
Pen. 


Preg- neu Eccles. 12 
maid Solomon Can. 8 
Numeri — Num. 36 'Efay ——— Ef. 66 
Deuteronomium Deut. 34 Jeremi — Jer. 52 
ofſhua 3 24 er _— 2 
arn — n. 21 Ezekiel zek. 
25 4 Daniel 8 2 
E Samuel —— 1 Sam. 31 3 — — Hef. br 
H Samuel — 2, Sam. 24 


II Brenhinoedd 2 Bren. 25 Obadiah —— Obad. 

I Cronict — 1 Cron. 20 Jonah — panes Ii 
II Croniel — 2 Cron. 36 Micah —— Mie. 7 
Ezra .. — Fzr. 10 Nahum — Nah. 
— an Neh. 13 Habaccue . Hab. 
Eſther — Eſth. 10 Zephaniah Zeph. 3 
ob — 42 Haggai —' Hag. 2 
Pſalmau ——— Pal. 1 50 ; Zechariah. — Tech. 14 
. — . Var. "21 Malay = — Mal 4 


* 


5 Y Lit 2 an ee. 
1 Efdras — 1 Eſd- 0 Tobit — 5 Feb 74 „ . | 
K Efdras — 2 Ed, 80 ude tin. — 18 255 1 25 
2 2 * 


—̃ — 


* 
1 
. 
of 2 
8 
4 * 
+, 
£4 
. 
+ 
+: 
* 
. 
8 
(> 
4% 
» 
L 
7 
3 
Y 


= — 


— 
WW 


Fx Wm YE 
ad. + 4 


r 
A, — — — — 


F „ 4 
- . — 


. * hy: FS N 0 2 7 | 
— 0 — . a a, 8 A RES ws 
* * 5 * LED W — * * . A 
r — — 0 * — — n 2 — Anne. 2 a 1 ; — r b \ 
= — Le p - Sw = n FR erg * v Ee — 2 — * 2 — . 0 — +. 5 wu — — _—_ —_ ö 1 —_— 
* : — ; — N SETS e r — 
NS N " — Neo 5 . 1 5. n » 1 OE = . 


— — — . — . A DI IE PR -ct 
x - 


—— , 
v 
„ 2 — — 
* 


St. Luc — — 24 
Actau'r Apoſtolion Act. 28 


At yr Epheſiaid Ephes. 6 


Qa sr. 


„Kilt L 


—_ 
| $431 $3452 1 1 Ly Pen, ; Y | F 
Y chan arall o Lyfr ER- Hiſtori Suſanna. 


Fj 
7 


Eccleſiaſticus Ecclus. 51 
Baruch ac Epiſtol Jeremi 6 | 13 
Can y Tri Llange. ie 


ber —— 6 Hiſtori Bel a'r Ddraig. 


I Maccabeaid 1 Macc. 16 
II Maccabeaid 2 Macc. N | 


_ Liyfrau'r TESTAMENT NEwvyDD 


77 Pen. 
Sanct Matthew Matt. 28 


St. Joan —— — 21 


Epiſtol St. Paul at y Rhu- 
feiniad. Rhuf. 16 
Lat y Corinthiaid 1 Cor. 
II at y Corinthiaid 2 Cor. 


5 1 
At y Galatiaid Gal. 6 


At y Philippiaid Phil. 4 


4 


[4 ; 
pO TIES * 


— 
1 


- E 


II at y Theſſaloniaid 


Lat Timotheus 1 Tim. 6 

IT at Timotheus 2. Tim. 4 

Tit. 2 
I 


At Titus — 


At yr Hebræaid Heb. 13 
Epiſtol J 92— 5 7 


Epiſtol 1 Pedr 1 rear; 


3/11 Epiſtol Pedr 2 Pedr 3 
I Epiſtol Joan 1 Joan 5 
II. Epiſtol Joan 2 Joan | 


III Epiſtol Joan 3 Joan 1 


333 


— 


Dyn, cyftal ai rwymedig Ddyled ef, yw 
5 5087100 g th. Enaid a Cher J 
y4..a- Gwirionedd, yn ol rheol ei Sanctaidd Al 
ef,—mewn Gobaith gyſſurus o'i anrchaethol Gariad : 
a'i Drugaredd Ef-tros byth trwy ac er mwyn JE 
ni thyccia dim oll a wne- ; 


Ni leſhaa ac 


War yr unrhyw gon 
Gan 


* 4 


64 


V. Ynghypleh DUWIOLDEB. © - | 
wir Ddoethineb ac Uchel-fraint a Dedwyddwch - 
acthu | 


ph, meton 


— 


een 


7 
4 


r — 
Hm Aue M ww N Ow * 


5225 


| 6 * mewn un Pecbod, ac nad el 


1 trwy JEsU 


( x57) 


Gan byn ny bydded i Job Perchen-Enaid o honom 


ymgais a't Ras Ef yn benna dim yn waſtadol, 


Wir dduwioldeb Aa 12 Gweddi daer ddifruant,—rhag re 
1 Byd a'r Cnawd a'r Cythrael gael gwall arnomy 
Z a'n maglu fwyfwy mewn n a Wen I ner 
di- ras damnedig. 


Y Boreus cyntaf 3 2M a orweddais ac a gyſeais 


: ac a'ddeffroais ; canys yr Arglwydd- am 2 
3 Pf. 3. 5. — In foreu, Arglwydd, y chui fy llef ; 

2 foreu y cyfeiriaf fy ngwedads attat, ac yr edrych * i 
Inu, 


P.. 5. 3-———Yna dos ar dy liniau, ac offrwym 
yn Aberth boreuol i DD y golectau a gwe- 
ddiau da ac a ddyſcaiſt, heb un amſer eſceuluſo GwE- 
DDI YR ARGLWYDD.— Ond rhag na's meddi r ua 
arall, arfera y rhai canlynol. 
O Arglwydd nefol Dad, Hollalluog a thrag * 
3 „ ddol Dpuw, yr hwn a'm cedwaiſt yn * 
* hyd ddechreu'r dydd Heddyw, amdiffyn fi 
« a'th gadarn allu ; a chaniatta na ſyrthiwyf y 9500 
mewn zeb 
cc rhyw berygl; eithr bod fy holl weithredoedd wedi eu 
s trefnu a'u-lIlywio wrth dy Lywodraeth, i wneuthur 
« yn waſtad y = ſydd eyfiawn yn dy Olwg dig. 
IST ein Harglwydd. _ A; 
O ArGLwyDD Graſuſaf, yr unig Roddwr 
pob angenrheidiau a bend ithion ar les Enaid a ky +14 
gweithia ynof wir ddiolchgarwch am yr unrh 
ro imi ſynwyr i wneud iawn ddeunydd o f nE 
ac o'r Aus ER gwerthfawr a — imi ymma, yn 
ymbarottoi erbyn awr Ange a dydd y Farn.—Planna 
ynof wir Fyydd, Gobaith — Chariad di- ragrith, 


; a ph meddyliau graſol a rhinweddau da.— Gwna fi 
| yn athriſt am fy mhechodau,—yn ofnus rhag dy ddi- 


gio mwyach,—yn oſtyngedig dan dy Geryddon,— 

W "th Sancteidd * wit-dduwiolf d 

dy waſanaeth,—ac yn ofalus am bob rhan om Dyled- 

ſwydd ; modd y gallwyf ymbob peth ymddwyn fel y 

gweddai | i Grrbrion * ja ſy'n ymdrech am 4 
na dd 


9 
1 
þ Z 
23598 
= 
% 1 3 
9 31 2 
* 
. 
. 
3 
*24 
1 
. { 
. 
r 
e. N 
41 1 1 + 
. © wa * 
14 5 
a8 
} # : 
* i 
WW. 
1 2 
Y 
: 8&8 : 
bs + 
5 
1 7 . 
Re 
N 8 
3 | 
1 14 
FÞ'L br. 
# \ 7 
14 
. * 
335 k 
* Nr 1 
* | N 
1 
"TB 
IB} 
FJ 
12 * 
'L Ef 
+ 
5 F 
. * 
24 © 
W 
* 7 
34 
9 4 
—— 
2 13 
A \ - 
= - } 
* 2 
SAL 
1 
: B 
3.8 
” 
\ 
4 4% 
Ls = - y 
+1 N 
FE 4 
_ 
« IJ 
+. \ 
1 
| . 
© 
1 
' £3 
I. 1 
LA 4 
KH 
4 1 


1 
* 
'F 

L 
1 
4 


. ee RET wot 


| 
t 
| 
| 
| 


a 
— — — 3 — 3 — — — —ͤ— 2 — 
5 2 een * — 


— I + 
* j 


—— — — 
= "is > —— 
4 * 5 


(46) 


nawdd. ch Gariad Di ma, ac Nefoedd 
| TAP Jzsv GrsT age, e, he 
Y Nos -cyn myned ith wely, edrych pa fodd y 
treuliaiſt y Diwyrnod a aeth heibio, — ac ymgais a nawdd 
athrugaredd DD trwy Hunan-ymholiad manwl 7 
a dwys Edifeirwch am dy bechodau oll, a Hawn fryd 7 
ar wellhau dy fuchedd o hyn allan, trwy ei ras ef. 
oe 1 Ceidwad Iſrael, _ ac ym- 
«. ddi dy ut anhei rhag po gl ac 
3 1 * nos Hon. — feddw] ace Ht 
% am yr amſer y gorweddwyf yn J thwch ac 0 
herwydd na's gyn nair dydd n na'r atur y daw fy | 
% Arglwydd, caniatta imi Ras i fod bob amfer yn ba- 
&« i, fel na byddwyf byw yn y — ac y bo 
4 arnaf ofn marw ynddo; ond pa un bynnag a wnel- 
„ wyf ali byw ai marw, bod o honof yn fyw ac yn 
« farw = eiddo RE Jesv'GrrsT fy Mhrynowr 
am adleuwr, Amen 
Mewn Heddwch'y gorweddaf ac * bhunaf, canys ti 
F. . yn unig 4 ni imi urigo mewn diogeliuch, 


„5 law y gorchymynnaf 5 Yhryd; 3 gwaredai f 
o-Arglwydd Dduw y gwirionedd, Pl. 31. 5. 


Byddedi*th Wely ddwyin dy Feddar got ; a phared 
dy odiad o hono iti feddwl am yr dpyfodtad. 
rth i-Ddyn waeud dibaid Atfer:a chydwybod o 
ddechreu A — pob diwyrnod yn y modd yma 
gida Du w, —fe a wreiddia Duwioldeb ya. ei galon 
ac a-gynnydda yno fwyfwy, ac a 'wna iddo rodio 
yn en yr OR AR HYD Y DTP). 


L br "I. 
iv ñqÜu— DDE Ee —.— 


VI. Yaghylch Gu arr vp &c. 


\ 7N Nuw. yr ym ni a TS Greaduriaid yn hyu, yn 
Symmud ac yn bd dere e yn unig a ddichon ein | 
cadw a'n cynnal ni oll: Efe ai drugaredd 2 n 

trefnu 


„ awr hon ac 


(49 ) 


trefnu ini luniaeth ac zechyd hefyd iw gymmeryd, a pbob 
bendith arall a fwynheir gennym mewn enaid a chorph : 


y mae'r Gwirioneddau hyn mor eglur, na's meiddia 
F 2b ei gwadu: Gan hynny gwaeth nag /ddew, ie nag, 
# Anifail y maes yw'r Pechadur brwnt anniolchgar na. 
7 ddywed Ras-Bwvp, (a hynny nid yn 3/cafn, eithr 
XZ mewn difrifwch a modd addas i Griſt” nogion) — yr 
3 hwn, trwy ollwng Duw yn ange, ſy'n pechu yn yr 
hyn oll wnelo yn e. ---Rbuf. 1. 21, 1832. 


yn Bwyd. | 
<« Pa un bynnag a' i ura a'l ved, ai beth bynnag 
& a wneloch, medd St. Paul, gwnewch bob peth er 
b  Gogoniant i i Dpuw, Amen; ; poed felly y van. 


166 ——1 Cor. 10. 31. 


Un arall c yn Bwyd. 


0 Arglwydd DDUW, * ymmaith y Felldith 


f drom a ddygodd Pecbhod ar y Byd 10d. ( Gen. 3. 17.) 


Bendithia dy roddion hyn. Dod i Ras 'w cymmeryd 


i 8 gymhedrol a diolchgar, trwy ein nn Jeu 


RIST Amen, 
| un arall cyn Bwyd. 

« Yr rav GRIST (yr hwn ar  eiſwpper di- 
% waethaf, a'i rhoes ei hun a'i Gorph 'w groeſhoelio 
35 droſom, ai waed 1'w dywallt dros ein pee 


| * a'n | bendithio ni an Bwyd, Amen. 


Diolch ar 617 Bwyd. 1755 
60 1 Arglwydd y Gogoniant a'r Gallu, yr hwn a 'n 
5 creodd ni, ac an cadwodd ni, ac a'n porthodd ni 
(ar hyn o amſer) y byddo'r moliant a'r een Fe 
dd, Amen. 1 
5 Un arall ar 4“ Bwyd. | 
Am y mwyniant cyſſurus yma on Bara ada 


1 ac am bob mwyniant arall a ganiadbaodd Duw ini, 


moliannwn ef ar air a gweithred, Amen. 
- Duw a gadwo'r E 2 a'r Brenin, ac a dtefno i 


L ni Heddwch, Gwirionedd a Thrugaredd ya GHR IST 


Jesu, Amen. *YY 
's B 3 1 Un 


| 6 
Un 3 


F : ple 5d W r _ a drefnedd- i ni 


ymborth Ds i'n 1 ymma megis dros funud 


awr; a drefno fara'r — didrange i n Hmeidian, 
ac a wnelo i ni ei waſanaethu yn gywir a'i garu Ef 


r am 117 5 wen trwy Jes 0 Gar ST. Amen. 


VII. Yogbylch ADDOLIANT | 


EGEWYSIG &c. 


vo 


Fu 'cafu Alu dilyn yn-dai-rwyſtr ac yn. ddi-erlid,— 


a'n bod ni ein Hunain gwedi cael ein corphort i rr un; 


rhyw trwy Fedydd a meithriniad Criſt nogol. 


wc niet ninneu ein dzolchgarwch am hyn ymbob maids a 
thrwy gadw'r Egliuys yn gyfannedd ar oriau Gweddi, 7 
yn enwedig ar ddiwrnod y \Fendith, ſef Dydd yr 
 ARGLWYDD heblaw cynnal y-Duwioldeb cartrefol a 
berthyn i'r | eulu ar IM zl) drwy uno n drefnus 

gica'r Gwemideg a'r Gynnulleidfa Grift'nogol yn eu 
gwaith bendigedig, ac un galon ac un genau, — ac wrth 


X M i'w gyfrif yn. Drugaredd. a Dedwyddwch 7 
mator fod Glan Eghwys CRIST a'i wir Gredd « 

Ef yn gwbl- ſefydledig Jn ein Plith;---a bod 

rhydd-did a chennad a chroeſaw i ni oll eu proffeſſu 


ein Hymddygiad addas defoſionol yn y Lle ſanctaidd | 
hwnnw, a gyſſegrwyd i waſanaeth a Gogoniant Duw * 


ac Adeiladaeth ac  Jechydwriacth e ei Boebl Ef. 


Wrth ddyfod ir :Egkhuys, dywed, Mor hawddgar 
yw dy Bebyll di, o Arglwydd ! Fy Enaid:a hiraetha, 
ie a fyſia am Pl, ra 7 Arglwydd : 1 Fy Nghalon * 
4m Cnawd a waeddant am y DU. Bywl' Pl. 84. 1, 
2.— Hor Ofnadwy yw'r: Lle hꝛun / nid oes yma onid 17 
s Dpuw, à dymma Borth y Nefvedd ! Gen. 28. 17. 
Gwel Pi. 15. a — mn Peer 28.—.89. e 6. ; 


17 


Ar as Bader, geddes n ddwys yny. modd yma : 
20 A-ghuydd Goruchaf, yr biun wyt * Henwi Ne 1 
a dacar 


8 oa. 


C N 
a datar «th Ogoniant,—llantv fy. nghalum edifeirial i 
a'r cyfryw ddifrifwch a'duwioldeb, ac a weddai ith 


Addoliant DI yn y ile ſanctaidd ymma; modd yr offrym» 
10 i Ti aberth gymmeradwy yng Hymmundeb dy 
Egluuys, er moliant i th Eni bendigedig a chyſſur mauur 
ac adteiladaeth im Henaid, truy ac er mon ein 
Daadleuur trugarogcaf, IxSV GRIST, Amen. 


Cyn ymadael a'r Eglw “, dywed, -O Dpuw, yr 


bon a roddaiſtimi Ras i weddis a pwrandog--dyro imi 


Fuchedd gyfattebol:: Tydi, yr hwn a raddaiſt y GAR, 


7 ded y Cynnyrch hefyd, fel nad elwyf oddiyma heb dy 
Kad a'th Fendith i m canlyn : Madden fy niffygion 
ac amberffetthrwydd fy ngwaith : Derbyn fy addoliant 
am gwaſanaeth, nid er fy moyn I, ond yn unig er 


mwyn. perffaith Ufuddded a theilyngdod a dibaid eff 


eithiol Gyfryngiad Is GR IST, Amen. | 


„VIII. Yogbylch YSCOLION CYM- 


RAEG &c. 


A MCENIR y Llyfran yma er Iles a gwaſan- 
FA -acth tr YSCOLION CYMRAEG a waſcer- 
ir yn awr trwy Gymru ; ac ni's medraf lai na 
d'weud gair da ou tu, — gan farnu ew bod yn weith- 
red-enaid ac-yn Elufen- waith rhagorol, - yn waſaneth- 
gar i Ddibennion y Vir Grefydd,—yn gynnorthwyol 
i Eghuys: Loegr, (tra b'ont tan reolaeth yr Eglauyſiuyr 


1 | Phuyfol) ac yn amlhàu -Darllenwyr y GAIR a' 
| d | | . 


Mneuthurtoyr b | 
.  Rbaid i bawb gyfaddef fod Dysoe yn beth. lleſol a 


id Ty aymunol i Enaid Dyn,— fod-budd a phleſer mawr i 


- 3 Odyn i'w cael wrth ddarllea Llyfrau da, a bod. yn 


-gweled ei Ddyledſwydd at Lygaid ei Hun, — fod 


I} ©uybodacth(o Greiydd yn enwedig) yn rhagori ar 


Anxwybodaeth, cymmaint ac y mae Galeuni yn rhagori 
ar dytvyllioch, - ac am hynny mai Gwaith da can- 


» 
- 
*. 4 


moladwy 


(20) 
moladwy yw meithrin Plant yn Ofn ac Athrawiaeth 


yr ARGLWYDD, === gan eu 7 dpfan i Daarllen a 
d'weud eu Catechiſm, a'i:ddeall hefyd, a gwybod eu 


Dyledſwydd tuac at Dvuw a Dyn, -u eynnefino 
1 ymarfer a Gweddiau da Hwyr A Boren, --ac i 


gadw'r Eghuys yn ofalus, ac i' C hymddwyn eu hunain 


yno (ie ag 555 man ac ar bob achos) fel Chriſt nog- 


ion; --- a bod 1 N yn cymhwyſo Pobl.i wneud Gwa- 
ſanaeth cywirach i DDuw a Dyn, ac i fod yn fwy 
bucheddol a chydwybodus ac yn well eu haraith à u 


Hymddygiad ymhob modd, ymhob Oedran, a * 0 
Hed 


hob cyfliwr a Galwedigacth : — A chan fod 


anhepcor ar bob Rhieni a Meichiau-Bedydd a Perchen- 


teuluoedd 3 i ddyſcu hyn oll yn ofalus i'r ſawl ſydd dan 
eu dSiars au Baner, a gweled fod eu buchedd au Hym- 
. arweddiad yn gyfattebol, (Dihar. 22. 6. Ephes: 6. 4. 
Deut. 6. 5, b, 7, 20. Gen. 18. 19.) Da y dylent 


ddiolch it Heolion Cymraeg am Nenn. r baich, 


—am wneud iddynt gyſtal Cymmwynas te yn rhadd. 
ac yn rhad, ſef am gynnyg y fath law gynnorthwyol 
tuac at wellhaad eu Plan au givernidogion, ie a 


Nhwy eu Hunain hefyd.--- Nid yw Dyn heb addyſc a f 


meithriniad crefyddel fawr amgen na llwdn af lit, 
Fob 11, 12,---ie gwaeth na hynny yn rhy and, Wy gow 
greadur afry gg anghynnes, -- di-rol a di-ras;-- yn 
wradwydd ac dorriad calon i'w Berthynas, · yn 
elyn noeth i les ae iC Enaid ei Hun, yn drua 

Creadur drwy'r byd (mewn ſynnied yſprydol,)——yn 
blentyn i Ddiafol ac yn ddwybl-Etifedd Damnedigaeth, 
F mae Antoybodaetb wirfodd o Air ac erg 
Duw yn bechod marwol damnedig, (Hoſ. 4. 1, 6. 


Joan . Tb 19.) ac ynarwain i bob Pechod aal. "Mare. | 


22. 29. 1. 21, 28—32 ; am hynny bydded 


+} Chwi Wente deunydd addas o bob moddion Gras a 
Goleupi : Derbyniwch hwynt yn ddiolchgar, ac uchel- 
briſiweh hwynt pe b'ai ond rhag ofn dial am eu heſ- 
eeuluſo, neu yn hyttrach er mwyn y mawr-lles a wnant 
ke ry . cofiwch ynh rodd n W 
im 


Ada. Dod fendith a chynnyrch ĩ bod 


| 23, . 


„ ð ̃ RE ne 


21) 


dim raith o'r eiddoch* chwi na'ch Plant na neb arall, 
heb dd ygn-weddio am rad Duw arno ; ac na wna 
0 oreu heb Dduwioldeb ond magu ymchwy 
fol, a chwanegu at Bechod a chyfrif ei Pherchennog. 
Am hynny dylid cymmeryd gofal mawwr i gynnefino. 
Plant yn gynnar iawn a Gweddiau da ac a'r Yigrythyr 
Ian, 2 Tim. 3- 15, — a gwneud iddynt ddyſcu oreu y 
gellir o bob un o'r ddau (eithr bob yn ychydig) ar eu 
tafod-leferydd;:--i bereiddio eu calonnau tyner ac ofn a 
chariad DUw : Ac fel y bo haws iddynt ddeall eu 
Dylediwydd, 'rhaid mynnu iddynt ryw fyrr Me ts 
da, * an, BY 
Gweddi i "Feiftr-Yfeal. 

0 Ano LwYDD goruchaf, yr hwn wyt unig Rodd- 
wr pob Gras a daioni,--- dyro i mi Ewyllys a Gallu i 
wneuthur datoni yn fy nghenedl, trwy gyflawni fy 


ſwydd yn Are er eitha lleſhaad ir fawl ſydd 


tan fy ſiars, trwy byfforddiant a ＋ a ſiampl 

ſcolion, yiaha 
rai y cynhelit gwir e, duwioldeb a Aan, 
ac yn enwedig Ur Eluſen-yſcolion ; a bendithia'r ſawl 
ſy'n eu maentumio: Cadw hwynt rhag pob ffals 
ddyſceidiaeth, piniven annuwiol a Schiſm : Caniatta 
fod . iddynt chwanegu beunydd at wir Aelodau 
frwythlon dy Egluys ſefydledig, --- Ay cymhwyſo 
1.dderbyn gwell Adeiladacth oddiwrth Bregethiad y 
GAIR a gweinidogaeth yr Eglwyſwyr,---er mwytwy, 
cynnydd i wybodaeth. grefyddol a rhinwedd dda yn ein 
Plith: A hyn a erfyniaf er Gogoniant i Tz, ac iechyd- 


wriaeth i th b Boll, ac er mwyn Jxsu GRISr, 


Amen. F.. 34. It. Jago 1. 17. Pen. 5 20. you 9 


Gweddi i Blentyn-Yſcol. I 
Arxciwypy trugarog, yr bun a addewaiſt 10 
lee r fawl a ofynna gennyt 3 3 Ilwydda fy ngwaith 
yn ceiſio Addyſe Criſt nogol: gwna fi yn gwbl- 
Is, iddo,—yn wir-ddiolchgar am dano, ac yn 
7 Criflion erddo tra byddwyf byw, _ 8 10 
nad 


4 


6642) 


Enaid i'th adnabod 77, o Dpuw, ac i'm hadnabod 
| fy. bun Pär imi ddeall mor dywyll a thruan o 


bechadur ydwyf, heb lewyrch dy Air a' th Ras Di; 
a gwna imi brio r unrhyw uwchlaw pob tryſſor dae- 
arol. Bendithia fy Rhieni am Hathrawon a phawb 


oll; a chaniatta ini, yn hen ac yn ieuangc, fod yn wir 


ddiſcyblion i'r ATHRo Mawr bendigedig a ddeſ- 

nnodd o'r Nef, i ddyſcu i ni y fordd yno ; fef ein 
. JzsU GR is r, Amen. Datc 3. 17. Preg. 
xii. 1. Diar. 4. 1-16. 16. Jago 1. 5. JOAN 17. 3. 


Chwennychwn yn fawr y medrei Paæob o honoch, fy 
Nhyd-wladwyr, ddarllen σοσ Jaith neu gilydd, ac yn 
enwedig Jaith y w/dd, ſef yr hen FRUTANIA 3TH odi- 
dog, —yr hon oedd | X 13 

Jaith Gynt pob mann, Llann a Llys, 
A GwyrEnwoc yr Ynvss 
Jaith nerthog withiog Anr hun; 


Iaith ddilediaith berfaith bur ; 


Ond yn awry y mae yn cael gormod o gam, ſef o anglod 
a diyſtyrwch trwy ddim vnd y balchder brwnt a llwyr 
anwybodaeth o'i haeddiant. Cywilydd ein Gw/ad ydyw, 


fedru darllen (na braidd farad) Jaith eu Mammau : Eithr 
hawdd iddynt dayſcu hynny etto, os gwiw ganddynt roi 


eu bid ar y peth : Ac nid anhawdd i'r Cymro anlly- 
thyrennog o unrhyw oedran cymhedrol, ddyſcu darllen 


ei iaith ei bun ar Hrr o amſer (os bydd ganddo ond ferch 
ac awydd i'r Gwaith) gan ryw un or Teilu, a fo yn 
medru ar Lyfr. A fiwr ni necca_ neb ei Gymmydog o'r 
fath yſcafn Gymmwynas ddigoſt.—Eithr os na bydd neh 
o fewn y Ty yn medru darllen, bai erchyll yw hynny: 
nt wiw diſgwyl clywed gwweddiau teuluaidd na Gair yr 
Arglwydd yzo. Dyled y Pen-teulu yw edrych am gy- 


ewn ry fodd ddyſcu darllen Cymraeg ,——naill ai iddo ei 
= neu 1'w wraig neu i' blentyn neu 'w weinidog, —yn 
enwedig os ydyw ef yn perchen Biz ecuſus,—fel y caffer 
Adeiladaeth a chyſſur wrth Tmarfer ac è, yn lle barnedi- 


bod cynnifer o'r Cymru, a fedrant Jeithoedd eraill, heb 


'-4 
flawni'r Diffyg yn di- oed rhag cywilydd, trwy fynnu 


 gaeth a dial am ei eſceuluſo ai ddiyſtyru · Y mae * 


>... 


1 rern 
N 


ETF Ä Gn FS, 


w_wws "2 bh. An. £ 
wy > - 


IM 


3 
1 
I 
1 
a 


ddant, y rhannu'n gyfiaton, 


4 


"Cas 


 dayn dda ymbob faith: ond mwya' lefol ydyw yn yr 


iaith honno, y bo mwya nifer d'r Tena yn ei deall: je a 
goreu ar les y Plentyn ei bun gan amla' yw cacl Athra- 
wiaeth yn iaith ei Fam; gan mai honno ſy' haw/a' gan- 
ddo o lawer ei dyſcu, a.thebygcaf i lynu yn ei G ac i 


wneud iddo waſanaeth a phleſer lawer tra bo byw yn y 


byd,—pan fo'r Saeſonaeg (er died ydyw) yn bur anhawdd 
i Gymro ei hen yn rhigl ac yn drefnus, ac yn bur 


anhawdd iddo ei chofio debyg i gywir ; a chwedi'r cwbl 


yn bur ddiles gan amla' ir Teulu Gartref : Ac er gwiried 
yw hyn i gyd, etto ni thycciadim ond y hi (ſef yr Exw 


o © honi yn unig) gan lawer Cymro t/awd iC Blentyn ;— 


ac ni wiw gan ormod o'r cyfryw gymmaint a derbyx 
Addyſcyr YscoLion CYMRAEG iw Plant, (chwaethach 
bod yn ddiolchgar am y fath Gymmwynas werthfawr,) er y 
cynnygir ef iddynt yn rhõdd ac yn rhad,— ie ac nas me- 
drant Hwythau mor forddio iddynt ddim Addy ſe arall; 
a naill ai ni fedrant, neu o leia' nis gaunant moꝰ u dyſcu eu 
bunain. Ai nid bai brynt ac Angrhefydd a balchder 


cywilydus yw hyn ymma, meddwch chi? Ai nid 


ydynt yn by» yn eu dangos eu hunain mor ddireſwm a'u 
Hanifeiliaid ? Aitid- bod yn dd;-ddarbodus dros eu Plant, 
Die bod yn Elynnion iddynt, a pheryglu eu Heneidiau 0. 
eifieu Addyſe Griſt'nogol mewn amſer, a diyflyru Gwybod- 
aeth, a dewis y Tywyllwch o flaen y Goleuni, (Fob 21. 
14. 15, 19, 20.) — ai nid dyna'r hyn y gelwch chwi yr 


4 


_ Ymddypiad -by// ymma ? — Gwae i'r ſawl a ſydd egg © 


hono, eu geni erioed Matt 18. 6. 1 Tim. LL 8. Marc 
IO. I 4. TO. of 12 IF "7% 2 . 


N. B. Hyd yn 1 mae'r Gwaith ymma wedi 
el amcanu yn bennaf i BLANT-YSCOL, Ond gan eu 
bod Hwy (wrth ddechreu dyſcu) mor chwannog i 


ddiwyno a rhwygo pob Llyfr a roir gyntaf o'u blaen g 
am hynny, © pri y rhan — o'r Lly- 


fran ymma rhagddynt, gellwch ei wahanu oddiwrth 
Ilall yn ddi-niwed : Ac felly, erbyn ail-wnio | 
rhan ar ei phen ei hun, bydd yn fath ar ddan Lyfr,--- _ 
ſef un i'r Plentyn, a'r llall tw Rien a da, me- 


. - 
- 
„ 
* 


— - 
a 


mynnu ſymmud yr unrhyw ar y s 


FE 
Chwedl yn haeddu ein ſulv ni ydyw, fod yr Jaith Cymrarg yn 
thagori ymhell ar y Saeſonaeg ac Jeithvedd eral id y tri Phriodoldeb 

| Eanlynol, — 5 rhai ydynt Berffeithrwydd odiaeth, — yn llwybreiddio 

Darſienniad yr unrbyw yn ddirfawr, — ac o elfen pa rai y mae 
Jeithoedd eraill yn dyryſu ac ya dottio Plant- Vſcol dros hir o amſer. 


? x. Vn r.] ith Cymraeg mae pob Liythyren yn. cadw bs ei 
1. n al raeg Y 1 | | 8 
Bun, neu'n glynu wrth yr un ſwn bob amfer yn ddi-gyfne wid, — 


unwaith, yn y modd y;crybwyllwyd euſus. 


 oddigerth y liythyren T: Ac nid zw honno yn newid ei fwn ond 


- * 


+ V mae pob Llythyren ymhob Gair i'w pharably ; h. y. Y. 


mae'r Ceitiau iw hadrodd a'u darllen yn gyfa', yn union- attebob i'w 
| trefn a u Hargraphiad cywvir yn y Llyfr oc blaen. r 


3. Y mae Pwys teu Codiad y Hair yn perthyn yn ddiball ir Sillaf 
diwaetha' onid un, — oddigerth yn unig pan fyddo fforch-gappen yn 


. * 


«- ” 


Er cariad ar Jaith fy Ngwlad, ni's medraf lai yn hyn o fann na 
chrybwyll a cheryddu zn bat ac anghywirdeb hyll (allan o laweroedd 
o'r cyfryw) a ſydd wedi myned yn gyffredin iawn mewn Llyſrau Cym- 
dy | — ſef terfynu Gair feu F#rf Ar Sillaf, iff, — e. g. gwas'nacthiff 
ya le geveſnith ; periff yn lle pair; ceriff yn lle car, &; yr hyn 

y'n gwrthuno'r Faith ya drwmi, ac nid yw beth i'w arferu mewt 


. 


5 1 —— 
q * 


Y 


* 


\ bs 
+ J 
2.5 
2 


e ASSE AC EN eo 


_— 


AC a.c me ww. cc.s. 


% 


. 
* 


73 1 1 


I ——— dos 


r 


1 


= GODIDOWGRWYDD/'yt. vs 
- GRYTHYR LAN; ac amryW RREOEAU 

neu Hyfforddiadav, perkhynel 1 — 

Bete fab nd . W e | 


3 A * vis * 900 k rh ä 
8 Dbethineb, perffeithrwydd fanetaidd a Ded 

>” addweh) a Cbennadwri enwedipol oddiwths. Y 

your YectyTeyh Law newt Bret, 2 Tim. 3. 16. 


A: 13 26, 4 Brenin yr Boll Eyfrau qa eraill r 
Byd'4 har dynt ond ufudd Swyddogion Yaſs 
Ef Y mae DUW Gi drogatedd un ein gad In 
ee e ee betbod ac ynfydrwydd i” Sante 


edrwydd'+ DedWyddwWen ; Y mie'yn efaru Win 
Wael —— e n eu'dyſen hwynt yn ei Sandal 
Alx (a gm neb a with c — 
wrandewrir et” Nomi Ef, Vet ener : 
ar ei Enui, Diar. f. 24 J Vmae yn. ei ry 
ei HUN ini a7 Nee ogoneddus a'ĩ 7 


tramawr ai Rai Lac e i aneirif Ry/7- 
Adoduu i Feibion Dyniion 3--=y mae yn dateaddio int? 


Gwirionedd pwyſfawt ac atdyſe enrheidiol Ia ; 
3 Lac = E 


Yip x annogaeth 
mus a 9 Su rthynol br un- 
„ITſel trwy 64 vn Bohl iddo E; Babs I Grille. 


7255 4 hot don " byddor kg 75 Ef tros 
Byb. I maer N n 3 Dos lawn Daxngebat? 9 
e 15 5 bo ents Dyn,---yii dyſcy ini ian 
Farh ymhob . Ar ticcr>Au' mal tba gedd o 
— Jo's ro fe n Byd ynia, ood RHD 
. Beclen 12. 8, * 1 1 Tim 4, f. Pen. 
"$5195 Jer. , 23, thy = ml Bee path 

6 angenrheidiat, 


. 5 1 
4 "4 
4 
-® 
= 
þ 4 
* 
4 
=. 
—_—— - 
l 8] 
45 4 
. 
_—__ . 
i 2 
a 
1 
1 _ 
. 9 
5 
i . 
IN 
f 
i 11 i 
N 1 
*4 vY 
, ie] 
3 
1 
þ — 
A. 
N 4 
. 
1 
N 
2 
43 


9 rr 
4 a hs * 

S i er 
— * 


Dre 


9 ae ene a. 155 Sniger IC Neben. 


< 26 * 


engenrbeidiol, . 10. 42, wrth yr hwn y mae” n : 


gobaith o Drugaredd a'n cyflwr dros byrh yn ym 


_ -ddibynnu, — fod yr Angylion yn fawr eu ward) | 


am un Pechadur o honom a edifarhao, Luc 15. 7, 10, 


— a bod un Enaid Dyn yn werthfawroccatch na'r 


holl Fyd, Matt. 16. 26,---ac mor atcas ac echryſlon 
2 nictldigedis o beth yw PEcHoD, Fer. 2 19, 2 uf. 
5. 12.6. 21, ac mor chwerwon yw ei Efrwythau 
ef, er melyſed yr ymddengus am y tro, (gan ei 
fod yh Fam pob drwg arall, — yn Elyniaeth wrthry- 


8 ynerbyn Brenin a, — yn eitha {Ammarch ir 


wn Ddeddfwr Goruchaf, ſef 1 D DU W 


* ſancteiddiolaf.—yn  halogi'r. Enaid, ac yn ei 


amdwyo dros byth Eythoedd,) 1 Deut. 28. 15—68. 
Matt. 25. 41, — a maint yw-ein Perigl ni o ddial 
a damnedigaeth or achos, Rh. 7. 24. Luc. 13. 5 
--- ac am hynny 1 dylai Paal fod mor Haidu 
gennym, na's, medrom oddef e i glywed. na 'i weled 
mewn Arall, chwaethach ynom ein Hunain, 


ddyęn aneſmwythdra a gaſd colon. Pf. 97. 10. Plz 19. 


136 ac y dylem ddewis pob anffortun a cholled 0˙¹ 
Haen. Ef, ſef o flaen digio DUW trwy bechu,4,w erbyn 


Ef.— V mae Gair y Gwirionedd yn ein dyſcu mai 


Uwyr Zlynmon yr Ex AID ydyw! r Byd, y Crawd. a'r 
Cythrael ; yn erbyn pa rai au temptaſiwnau aneirif y 


 Thaid, ini wilied a gweddio ac ymdrechun egniol a 


milwrio n waſtadol hyd angeu tan faner CRIS T ein 
Brenin, 10 effeithiol gynnorthwy, yr YSPRYD 
GLAN, 7:4. 2. 1115. 2 Cr,: 9, 10. V mac 


Þy rhol 1 ini Tk Yſpylrwydd., Inghylch Creadigaetb 


n ar ddelw DUW mewn San#eiddrwydd,--=a'i 
age erchyll trwy Becbod i Gaethiwed Yirydad, ie 


lefyd marwol ac i gyſher alan toſturus, (yr hyun 


55 cyflwr pg ab o honom wrtb NaTuR):Epheſc 2. 


AAS r modd, rhyfeddol o i fdferind. Ef i ſtat 


Ras a Ma BWYSIAD tr W .ryglyddus WiAED. 


W RN 


. 


5 
D 
be 


| bay * 9 13. 5. Pen. 16. 31. Deut. 


(#7) 
wr Felly y mae r Gain yn yn ein dwyn allan 
Dywyllweh a chyſcod- Angeu tragwyddol, --yn 97 


Ckilsr ei Hum ini a'i hell Gariad a'i Ddoniau n 


x Rhagorfreintiau ei EOLWwVS ai GYTAMM 


| Gwerthfawr o Ras, ae yn trefnu ini F/jdd a Gobaith 


gyſſurus drwyddo ET; Rhuf. 8. 32. V mae yn dangos 


mi beth oeddym, beth ydym, a — a fyddwn dros 
byth,---gan drefnu ini eglur wybodaeth o DDUW ac - 


o honom ein Hunain, a rhoi ini lawn ſiccrwydd 
ynghylch pethau tramawr- anweledig, megis Dydd y 
Furn a Nef ac Ufern, neu wobrau a choſpedigaethau 
anfeidrol ater ac o'r unig ffordd i ni allu ennill 
y Naill a gochel y Llall, ſef — Jes GR IST, - yr 
— yw'r * Ffordd a'r Gwirionedd a'r Bywyds-: "ar - 
Hwn yw ein Heddwch a'n Cyfiawnder a'n Sanctei- 
ddrwydd ni; ein Meichiau an Prynnwr a'n Meddyg- h 
enaid a'n Dadleuwr, a'n | Barnwr ni oll,---a'r Hwng 
ar air, yW SWM a'SYLWEDD YSGRYTHYRAU. 
F yur n y dd, ry yiuyd 
wyddol, yr Had byw, Cleddyf yr Y/þryd, ſylfaen 
2 lcd, --- Arfogaeth y Sep 2 D . — 
fynnon n a * oy un 
drygioni, — Meddy 8 
Sancteiddrwydd ac 7e Adee. ad Dyn ar Budde 
DUW,—ac'a 288 9k ddiammeu i fod yn eitha* 
Wefhaad a bendith i Dd » ac yn arwydd byno@ 
o ffafr a ene F. y GORUCHAF ; P/. 147. 
19, 20. Amos 8. 8; fel y deellwch wrth: Synnied y 
Gair, Er ENCVYI, yr hun ſy'n arwyddoccàu Nx- 
WVYDD DA: V mae yn llefaru yn ein Hiaith ein 
Hunain, yn yr hon i'n ganed ni, fawrion weithredoedd 
DUW, Ad. 2. 6, 11z---yn goſod Bywyd ac ange, 
bendith's melidith, addewidien gogoneddus a bygythion 
arſwydus, ger ein bron ac o fewn ein cyrhaedd ni oll: 
ac oni ddichon'hþynny ddeffro Byd fwrth pechadurus i 
:mpeiſfio 2 Gradi a Trogg yn ddi- oed, colledig 


. 


86 


* 


13 Rr mae 'r BinL yn. eglur · ddangos ini mai 


ſydd od ya oll; ac nad ydym ni ond gwael 


Dtueiniaid annedwydd heb ei nawdd ai Fendith Ex, 
mai ei Rodd 2'i, eiddo Ex yw. pa dawn a daioni a 


feddwn neu a ddiſgwyliwn,---nad oes ini ddim dedwy- 


 ddwch i'w gael 40th onid gandde Er yn unig, a than 


ammodau'r E fengy! dragywyddol ; na chennym neb i 


roddi ein cred a'n hyder. arno yn. ddiogel mewn 


Bywyd ac Angen ond Ex E yn unig. -mal .dedwydd, 
V ei Weiſion Er, ſef pob gwir Griſt nogion, er 
truaned yſcatfydd y byddo eu cyſſwr yngolwg y Byd ; 


7 


ond guuae i W Gaſeion Ex eu geni erioed, er gwyched 
eu cyflwr am dro, Luc 6. 20-26. Penn. 16. 19 


A. 1 


31, — mai'r meddiant goreu a'r diddanwen 


buyfrydtaf trwy'r Byd ydyw GRAS DU Wa thyſtiolaeth 


-YDWYBOD dag, 2 Cor. 1. 123 a'r unig Dryſſon 
* cenlyn ni oddiymma; a guyn. dd ei Berchennog 1 
IBL yw unig REOL FFYDD a.BUCHEDD i Ndy- 


nion; (a Rheol berffaith ddigano! anghyfnewidiol 


ydyw, Pf. 19. 5---11. 2 Tim. 3. 16, 17; Date. 22. 
18, 19.) wrth yr hon yr ydym i radio n ofalus yn y 
bywyd mma, ac i gacl ein BaRNu yn y Bydd 
efnadwy, Fegn 12, 48. Rbuf. a. 15. 


© Gwaith anhawdd yw mavrhdu,y Ga IR bendigedig 


yn ol ei Haeddiant, Pſ. 13 8. 2, a rhife pob lleſhaa 


a chymmwynas werthfawr a ſydd i bab Dyn iw cacl 


wedigol, Heb. 4. 12. Luc. 16. 31, i ddeffro'r Gydwy» 


bed, ri ddinoethi, ac argyoeddi Pechod,--- i orchfygu 


Temptaſtiun, i dr oi'r Galon, 22 44 far weiddio A 


wradwydgo trachwant, i buro ein meddyliau 
. lygredig, a'u derchafu at 7 pethau ſydd uchad, i 
 ryddhay. a diddyfnu ein ferch oddiwrth y Byd a 
hechod, a't ſefydlu at PDUW yn unig,--- i oleuo a 
_ bywhau a diddany'r Enaid,---'w. ali yn effeithiol, 
i wneud ya ddwys-ſynniol oi drueni 2 


4 


19898 S ER 


* 92 oY 


1 (29) | WL 
wrth natur, ac mor dd:dwydd yw iddo gael eynny 
0 ex ac rar aac Ixsv e 
3. 8. Rhuf. 6. 21, 22. 1 Joan 1. 7,—i weithio-ynddo 
{trwy y nefol Rad) wir Ffydd. fywiol, ac yn 
ddilynol po Graſau Yſprydol - eraill a phob, Rhin 
wedd-dda. Je neſa* peth at gael gweled DV W ei hun, 
yw cael ei Alx Er yn weledig o'n blaen i'n harwain 
atto Er, er mawr ac anherfynol ddiddanwch ini. Gan 
hynny pa mor ddiolchgar y dyliem Ni y CYMRU. 
fod am i Oreugwyr Egliuys Loegr doſturio wrth ein 
hangen mawr am Lyfr GA iR yr ARGLWYDD, @ 
pharottoi ini (ſef i Berchen- teuluoedd) gymmaint a 
a hynny am lai na _— Pris, ® Ac achos da ſydd ĩ 


kn 2 * — 


nad, * 
F — 8 * — 2 > * 
1 * * * 5 
3 : 6 
0 S 4 + of : 


125 . 
* =S 6a + 
* 


— _ 


* N B. V mae Caeaducynnifer o Lyfrau yn waith mawr anniben, 
ac yn gofyn Amſer nid ychydig: A Dyna'r hyn ſy'n ES yn 
dylifo in Plith mor arafaidd: Eu Priſiau yw 4s 4c y Llyfr, 4 
chlaſpiau arno,-4s hebddynt,—a 5s am un wedi ei rwymo yn ddau 


Lyfr, —a dim yn Hager dan Eſcus yn y byd: Rydys wedi ordeinio 


eu gwaſgaru trwy Eymt u yn y cyfryw. fodd cywir-deg, na bo i neb 
rhyw Deulu (na Phlwyf) gael mwy na'i Ran, er colledu Arall a fo 
mewn Elfen o'r Fendith ymma,—ac y bo i Deuluoedd Crefyddol gael 
y Blaenoriaeth.—Gwybyddwch 'ymbellach, 'fod euſus ym d 7 


GrmDzrTRAs barchedig yn Llundain (ſef yr un er be/acthu Gy 
oped Griſt nogol) a gyflwynodd ini yr Argraphiad drefnus yma o'r 
BI Cymraeg, roi un arall allan cyn gynted ac y be modd yn yr un 
Jaith ragorol, ac Bed Argraphiad newydd o'r Elyfr Gwoeddi Gyffredin 


ac o'r TxsTAMENT NEwyYpp : Gweddiwnninneu am Rad DUW ar 


eu Gwaith ac am Rwydd- deb i'w Hamcanion duwiol: A diſgwyliwn 
yn amyneddgar weled mwy Llawndra ar fyrder o FI BLA bendigedig- 
yn Ghymru, nac a welwyd erioed, —a gobeithiwn y gellir cymhwylo 
atti eiriau r Prophwydi, ſef Hab. 2. 14. Fer 31. 33, 34. Felly er 
lieied Nifer o Lyfrau crefyddol a ſydd i'w. cael yn awr am arian yn- 


Ghymracg, (a'r rhan fwya' o'r rbeini yn abl diles ac yn anolygus, 
rbwng Trwſgledd ac Anghywirdeb eu Hiaitb, a'u Hargrapbiad 


ddravg, a thywyllni y Papur, a'r Llythyrennau gweilion, yn enwedig y 
hai o honynt.yn Gyfeiliornus hefyd, 


rhai a ddelont o'r Y nel —ar 


—heblaw eu bod % yn ddradion,) etto fe wna Helaethrwydd a 


15000 o Fiblau rhagorol yn ein Hiaith ein Hunain, 


4 


Fig Au cywir, Fawn helacth am y Diffygion ar Beiau cywilyddus 
8 | 0 


A — 
—— — W, A Ae —˙ Irmo Fes oo bon 
TP 


— er en tf 


= $, 
nn 


2 e - \A* 
Sh as, 
— 
— — 2 


— 
— — 2 4. 
—< 4643 aune: 


— — c 


— be. 4 
=: * — 1 8 
— — — 
8 
n P 


r 
ß ́ . 2A ——ͤ— ** * 


— 
=Y 5 


r rere 


n 5 


- 
94K 
by. EI 4 — - 
* "Rr 
. 


- — 


A 


$ 
* r 


eyfnewid kink phony Grube, 2 


"© er. a chyrnydd da ymhobDuwioldeb Gwybo- 
55 * nrwydd, er ychwaneg o Ogoniant i 


ch in Heneidiau; os amgen, gras i ni 


Heb yriech. eich Diwedd.---O na byddei ini 
oll NI Kare o'r byrr Fywydigwael ymma i gyd yn 
23 ac yn ymdrechu am y gwir Fywyd didrangc, 
fef am ddedwyddol DRAG *WYDDOLDEB ; gan 
Ban nad ydym ond ieithriaid a Phererinion ar y 
ear z--- modd y gallo-pawb v 

ein bucheddaty mai CRI N LON a Phlant y Galeuni 
a Gyeifion DUW ydym, ac Etifeddion Teyrnas Nx uy 
wed: ein hail-ent i I'T me drwy anllygredig Had y 
Gi, 1 Peir 1. 2, eee chyennychwn yn 
fawr fod i Chwi oll, 705 ghyd-wladwyr Criſt nagol, 

wneud y e erde a lid o'r Fendith werthfawr 


Chwenn hefyd allu bod yn gynnor- 

1 i chwi 1 o Ran, gar ddang os' i chwi pa 
y mae mWya' budd a lleſhaad i w ga oddiwrth 

a'r anwaſtad rh 


* u a rbybuddio * r annyſcedig 


3 arferu a'1 tyrdrot ''w diniftr eu Hunain,--: 


Er mwyn 2 yr wyf yn ufudd- gynnyg i i chwi yr 
a Reolau neu i car ons con 4 24k 


arllenniad * 


4 3 N r nr 1 ww 1 — 


. | 


* On na byddai i bawb a gyfranno o'r BinBLau la 5 
dangos'eu tain megis 'yn deilrung 'o'r unrhy w, 
15 ofod i fynu a chyanal DUwior vz TEULUAIDD, 


28 WI DDI AU. BEUNYDDIOL yn eu TEULUOEDD, a 


y ragdrs ar Bobl eraill yn nrhiniad eu Plant au 
Things alas TOR! a Gweithredoedd _ 


* belaeth oddiwrthynt ya ein Plith yn. ol ami: 


BBU x ac o 740 a bendith in Gw/ad, ac o ddedrange 


ke 


He —O na byddech ddoethion, na adea- 


a gweled wrth. 


— 
prey 


„ 


ne. 


E 


el 
d: 
hy 


0 


YT. 


dy 


mai 1 "Va fleck * AK 9875 yr. v/ 


2 15 uy Tim, 3. FIN 2 Wy 1. 1 T 
A tr ds ung yn cy&-welt 
ry 15 1. 4 ou OY ac. Sol 


barre, fo 
. 


123. 


II. Cymmerwch, a alin e torch 

_ ac mewn ofn yr A NN” GL NF nid 

cyffredin. Cohiwch GA iR Huy yd 5 Gu K 

1 2. 13. 8 e 0 915 NV D 

| Wet 2 Tim. 3. 155 * ny Damen 
addoladiry  Creawgur 9 an. 
gncfeiddirur) a HYFRAITH, 1 5 1 = 
Joruchaf; — 45 yr hon i'n Kd * 

1 0 bo 2 N58 hg, Kron | 

h gofyn . ee 2 
bh enen * 0 


1 1 65 


: 1; ages = OY mevn Hy vated al lon 
a Ae Dalek 3.9 ddim byyriad), gas; ene ch. 
ond ceifio Gwybodaeth bywial o'r Gabe a dyſcu 


A 4587 


bath. zu Eye DUW,—tetb y mac EF yn ei nes, 
| = uu 


* 


0 32 ) 
pernych*;- ---pa'r un yw Ffordd ren pha Fd 

a than ba Wav Vier yo 2 5 a Gras 8 

i'w cael — 4 roi i greds'r Gars yn ddiyſ- 

cog ar ha UW”r Gwirionedd, a'i groe- 

| ſawu ich Calon, ac yme/twng iddo ymhob dim heb na 

# dadl na rhagfarn nac amheuaeth,—er” mor wrthwyne- 

4 bol y byddo i wig ddoethineb y Byd a Dychymmygion 

=_ Gat a. ſynnied y Cnawd pechadurus, '1 Cor. 2. we: my 

AY 19. 2 Cor. 10. 5. Jago 1. 21. 1 


z 


IV. Dyrthentives' y IO yn diyfala ac yn rene, g 
a meddwl dwys yſtyriol,—gan ddal manw] Sulto arno, 
a cheiſio deall ei Synnied zmhob pwongc, oblegyd ei 
Bwysfawrogrwydd anrhaethol ai ddirfawr Berthynas 
ich Enaid a'ch iechydwriaeth Chi. V mae'r 
neb a ddarllenno'r BI BL mewn yſcafnder meddwl a 
diffawch,—yn unig er difyrru*r amſer heibio, neu er 
mwyn canmoliaeth ddynol neu ryw ddiben gan or 
fath, --- ac yn enwedig y neb a feiddio gellwair xr 
Gats, Marc 8. 38, —yn diyſtyru DUW (ei Awdwr. 
ai Berchennog) ac yn ei amharchu Ef megis i.. 
. er groae P e iddo ei Hun. 


IT, 


V. Cymbiryſwch yr byn a ddarllennoch (pa un 
| wachs a't argyoeddiad, 2'i rhybudd, a'i bygythion, 
i Gorchymmyn, ac Efampl &c,).yn bwyllog ac yo 
n attoch eich HUNAN a h Cydwybod, ac 
at gyflwr eich Enaid a' ch Buchedd eich Hun, (ac nid 
at feiau a bucheddau eich Cymmydogion, Rhuf. 2. 1,) 
yr un fath a Phe b'aſai'r Geiriau wedi eu traethu 
(trwy Lais -o'r Ra neu Gennad hwrpaſe! oddiyno) 
writhych Chwi N10, ae yn bendant, ac nid 
wrth Neb. arall: Canys y mae eich Adgy weiriad a- ch 
Cynnydd Yſprydol a- h fer bydwriaeth Chwi yn crogi 
wrth Han. Gal. 6. 4. 2 Cor. 1 3. 3 


{ Nia nnn VB: - VI}Vrnioweh 
4 


B O02 EL EY FE 


2 . © 
Gi 


VI . # , 1 
: 2 0 C N 4 a 
8 * 5 


% 


. mo nd „ „ RIYTOGORTY & #T oe I. 2 * 


; 6 330 


Ilwyr-fryd! calon i wneuthur yn 
ol yr hyn a ddarllennoch, ac i lunio eich buchedd i 
ymarweddiad yn gydwybodus wrthi/ union Reol 55 
GAIR; Jago 1. 22 :---canys ni waſanaetha G & 
darth. Greſyddol, hieb Ymarter gyfattebol, ond i © 
chwanegu baich a. damnedigaeth Dyn, Luc. 12.4. 

2 Petr 2. 2:1. 'Rhuf. 1. 18. Am hyany pa. bechad 


. bynnag - i!ch-argyoeddir . o hono gan ys unrhyw, 


Bryſſiwoch i W adael heibis a'i ochelyd fel grwentyn Sarph 


* 


a Mam mel{dith a damnedigaeth z- ra pha Ddyledfwydd 


bynnag a orchymmyn y GAIR i chwi,'edrychweh yn 


ofalus at ei chyflawnr trwy Ras DUW, er gwaetha! 


pob . gwendid ac eſcus a rhwyſtr a profedigaeth.--+ 
Cymmerwch Eſampl oddiwrth Unjondeb Naahg 
ffyddlondeb Abraham, Llarieidd-dra Moſes, Ammy- 
nedd Jab, Duwioldeb Dafydd, Zel Fofiah' Se, ac 
yn enwedig oddiwrth amryw. Naſau à neſol rin» 
weddau CRIST a'i Apeſtolian, i gopio ar ol yr unthyw 
yn eich Ymarweddiad eich Hunan: Rhuf, 15. 4, 5. 


Deall-da ſy gan y rbaj a W RANT ei Orchymmynnion 
Ex. Þ/. Ew Os gwyddech. y pethau hyn, gwyn eich 
d os G.] N] Wen bwyut, Jean 13.19. (Gwybyddwch 
fad pab rhyw hechad gwirfodd, yn enwedig backedd'bes 
chadurus, tra y parhgoch i dilyn, yn rywyllueich 
dealldwriacth yn erchyll, ac yn guhrdroi ch ſerchiadau; 
fel na's gellwch na deall na hoff/r Gain, na chlywed 
blas arno na dim diddanwch ynddo, gan fod y Dry+ 


2 yn yſcar rhyngoch a DU W, ac yn attal ei Ras 
Lf oddjrwrtbych: Am hynny, pe ba'i ond er mwyn 
cynnyddu eich Syaruyn ach gwybodaeth a'ch-mwy+ 
niant o'r LLYTR PENNAF YN * BYD ymadeweh a 
Pbechad yn lluyr, ac ymrowch yn hollawl i wneuthur 
cyſtal a darken y'GAIR. 1 Car. 2. 14. Joan 7. 17) 
Cofiwych ymhellach, mai nid i fedru ymddiethi a phoſſio 
ac ymreſymmu 'n ddoctoraidd ynghylch - Crefydd.a 
Phyngciau dyrys a dyfnderoedd yr Herytiyr lau, y _ 
| | I COW 


2 


( 34 ) EK 


A ddarllen yr uurbyw. -. i ddyſcu Goftyngei- 


ddrwydd a Chywirdeb calon a x phob thiawedd Us © 


4 eee dent lafurus. ee Fry 
? | 4 1 


VII. Wreh ddarllen yr 2 1 os W 
weled y Cyſſondeb a'r gyn 
pob cwrr o'r unrhyw; bydded i chwi gyd-farnu y 
naill fann a'r llall, 1 Cor. 2. 13, a gwneud: deunydd _ 
o'r lleoedd E ehiraf i i agor ac e meddwil y rhai 
dyfnion ac anhatdd eu deall: Vn wir y mae rhat 
mannau o'r BtzL, fel Eigion y Mor, cyn ddyfned abu 
bod hyd yn hyn yſcatfydd 47 o g Pacdd Deall Dyn, 
a is rhyw fannau o Ganiad — ac o Lyfr 
y Datcuddiad, ac amryw Brophwydoliaethau eraill 
ynghyleh pethau a Fal ene i dayfod. J Ne,) 14 rhai ſy? 
yn gweſnith o leiaf 1 1 ein-Conſet a' n balch 
der, trwy ein gwneud yo ſynniol o wendid a byrdre 
ein Dealldwriaeth, a'n llenwi a Swylder a pharchedig 
On rhag gwyrdroi'r Gin i'n diniſtr ein Hunain : 
EUT. 29. 29.2 Petr 3. 16, 17. Pſ. 131. 1, 2. 
Pf. 139. 6. Eithr y mae pob 7 o'r 
Gain a phob Gwirionedd angenrhaid in Hiech- 
ydwriaeth yn 2glur ddigon : Gan h = dewiſwch ym- 
gynnefino ar mannau egluraf o'r 
gis y  Pedwar Efengylwr a Pſc Tran 
rhannau bynny o'r Eiftolau a'r + fengylau a oſododd 


yr Eglwys i' w darllen ar bob Sul a Gwyl.---(Hawdd 


fyddei'rhoi i chwi Hyfforddiadau mwy pennodol; ond 


y gofynnent ormod o le ymma: Eithr. braidd y rhaid 


Pr Darllennwr didwyll go/tyngedig vrthynt; yr bwn, 
fel y Wenynen, a gaſcl fel o bob cwrr: ac am y rhai 
chwyddedig- cy yg ni wiw + cynnyg | hyfforddiad 

iddynt hwy o-gwbl, oddigerth gan eu Rhywogaeth eu 
 Hunain.)-.-Ac am y lleoedd — y digwyddo i 
chwi daro wrthynt, ymgynghorwch yn eu cylch a 
Gweinidog pwyllus a dyſcedig, - nid o ran manyldra 


beius, nac a r fwriad dadleugar conſetus, - nd a 
ii r | 


nedd dda a ſydd rhwng” 


ryth 
ee a'r 


4 


4 


meddylfryd eywir, ſef yn unig er ceiſio lleſhaad yſpry- 


Sol Bu 9 G7 gas Fw yrs ene 


a7: 


dol ac nun mewn modd bun ieee 
aw ts 2.7. | 


at THE y | 2 * 


vnn. Bydduch n mor i "yy yr ARE 
ich Bara beunyddiol, gan mai lluniaeth yr Engid 
m didwyll Lacs 9 Gaik, 1 Petr 2. 2. eut. 32, 
Fer. 15. 16. Matt. 4. 4. Jeb 23. 12:--Gan 
1 mynnwch ddarllen (neu glywed) rhyw ran 2 


bono Er BzeunyDD'yn anad Ilyfr yn y Byd, tra by- 
ddoch fyw,---2 | hynny er | gwaetha* pob rhwyſtr 


eſcus „ac yn Wan ar y Sabbath. a ohh 

Dyddiau lion, (a dygwch eich. Bis fel cyf 
anwyl Parchedig, gida chwi i'r Tenge! ) --- Gan 

wybod fod hynny yn arwydd dda o Ras ynoch, L 


yn fodd — o gynnyddu'r unrhyw,---yn: orchwyl 


difyr cyſtal a lleſol,---yn waith cymmeradwy gan Ne- 
ol Ao y Ga PE: ennill ei F6dd at Fendith 
Ep zie ac mai eich rhwymedi lg Dayled y gwneu- 
thur Sy o ran Cydwybod.---Y' mae CRIST ei hun 
5 gore N ini, (i Baws o honom, Marc 13. 

im. 2. 43 gan y perthyn GAIR y BywyDp i 


5 4 — Enaid fel ei 2540) chwilio'r Herythyrau, 


Jo. 5. 39,---a Phobl Berea yn mr eu canmol am 
wneud felly beunydd, A. 1 17. 11. Ac medd Fo as 
St. Dedwydd yt r hun /in 5 15 Datc. 1. 3. 
Matt. 13. 7. Day dylem ymby 158 duyn y GAIR, 
Of. 119. 16, gan mai oddiwrth DDUW y daeth, ac 


mai atto Ef y mae yn arwain, — ſef trwy daher i, Ni 


bob Gwirionedd, a gorchymrkyn ini bob Sancteidd- 
rwydd, ac addaw' ini bob Gras a Dedwyddwch. 
Rheitia*- peth gan hynny, ie 2-buddiola” peth i By 
Dyn vn ei Dy, yw GA DUW, yr hwn fy” yn 
Oleuni i'r Deillion, yn Arweiniwr i'r An Nie 
2 yn. ymborth nefol i'r Newynog eddiginiaeth 
ac iechyd i'r Enaid aft == —— yn N yiprydol 
Er wen en mewn: ' camwedd a Phechod, % yr 
tarnen n 


(36) 


6, ac a yſeafnhã abe n ai helbulon daearol, 
| 25 drefnu cyllur i IT i' galon, wrth ei ddarllen 

- zi yſtyried, — ie a lwydda Dadd-byd a Gorchwy lion y 
1 RN crefyddel; gam dynnu hd y GoRUCAAF 


@1 Fendith arnynt, Matt. 6. 33. U 2b. L. 8. 
| — offied - FO 2 ul 3 na's 


r hepcor 2 amſer nac uur byur gwrr or diwrnod 


on hir ddyddiau Haf na hir nofweithiau Gaia 
| gwaith anbepcor ymma o ddarllen ei HRILũ gan * 


medi fforddio ennyd i bob gwaith arall,—ie yſywaeth i 

9 4 ffolineb a, Phechod. Ond y Gn 

Yan o gywair ac yn. anhueddol eee 

wiol ymay gan ei bod 92 Fun eee r 
A Pugchop; a dyna ſwm. a 

drwg,— Jean 6. The. Lace 30. ia beo x- 


; 5 at N arg by yn a dns 
| iddo lynu „ A grursiddi N 

eick Calon, a dwyn Hruntb — — ral 
chedd , 1 Tim. 4. 15. Hebr, 2. L. 74 L 8 Bi. 25 


2.— 1196 11. 2 16. . e ſer 


4 erthfawr yw Had y Gare ; am hynny ceawch 
fyn Sith & c chleddwch Ef yn y Galon py Eyfy#- 
dd, —rhag i Satan ei adiuyn, neu i ddyryſni y Byd-a 
. — & . 15 dagu, neu fod iddo ddt- 


eee rwy wall-ym ymgeledd.——Nid 
pa un fwyaf, phy it Veſhaud- ai hawſder'y 


5 lediwydd ymme : --- Gellweh /yfyrio! uwehben 
Papa ; --- nid anhaws,i c Wa er bod 
eich Calon yn lawn Duwi ioldeb: an fo'eh Elaw yo 
dal yr aradr, geill eich Meddyliau fod yn rhedeg ar 
pethau ſydd uchod: Ac fe wis-Myfyrded or 
5 i chwi anferthol Les, drwy eich gwared: rhag 


eddyliau drwyg, 'S 4 magu meddylfryd- drwwi of: h* S 


bob amſer, a rhoi 1 chi g ac awydd i i- fabyfrop.0 
ne xiprydol, 4 ch gwneud: yn: byddyſei yo yr 
E Yigrythyrau, 


| % 


N Y N ya. ol udog mewn G4 Tim, | 


pas ano re oer erer een 


"Mee "off 
* VE | 


/ 


th by Et 
| po 
Temptaſnon a 5 n Land, ac i reh 8 ach 
tueddu ĩ arferu y cyfryw Ymadrodd wrth bawb ac A 
Fado da i adeiladu n NN . y pero Ras fr 
ts 12. Ephes. . 


| r 1 Peir . = 
_— — 119. 9 5 fd y Neb a fy n dibriſio 
4 2 neu'n efeeuluſe--« e Fial. neu'n ei pad 1 rhan 


 amla'-i-fod yn ddiles, tan Gl,—yn rhy debyg i'r 
| Dyn colledig a guddiodd neu a aadedd ei Da- 
LENT yn y Ddarar,' Matt. 25. 2431, — ei ſod 
rhoi Canuyll yr Ax rwvpp megis dan Lefr. a 
3 gaffo'r Cyfryw rai oll fel Gemma 
} wedi eu bwrw o flaen Mich (fel y gwelir yn rhy 
eglur ac yn thy aml wrth y drefa ddrug h edig a Hh 
ſy ar eu Lhfrau a' u Bucheddau hefyd,) --- Y rhai, 
er rhatted ydynt iddyn” yr ator on, y 8 iddynt. : 
dalu yn hallt am danynt yn nydd y CyFRIF ofnadwy. 
—— Y Rt HWN A DDIRMYGO'R "Lois A UDIZAX HER 
Os 13. Alen 12. wy” es 


7 * 


5 . 5505 ata e e led yal 9 
Ddyn Gager Lleſhaad iddo ei Hux oddiwrth-Ddar-. = 
Nenniad y GAIA:— Vn awr dangofaf Ffordd addas 
i chwt 2 a e LN bad ac n 1 
2 raill oddiwrtho, er Bendith i chwi eich Hunan. 
1 Tim, 2. ok Dar. 12. . Jas, # This 20. . 
11. 1 ens 
e | 

TM Daillennwch' allen EN on Bay yn 1 4 yn 

5 groyw, --- eithr heb na bloedd. nac oernad*anghynnes; | 
nac NMumiau 83 os bydd neb ger law i' ch 
Fn — a byddwch barod — bob cyſſe i wneud 

"4; Loh vy o waith 5 — ac o — Yſprydol i'r 


7 üò! TT 


* 
: 4 © 


A ch 2 wrandaws arnoch, © ( 
n * * * . va 


KLE 
* 


0 46 ) 
r le a'r gorweiddiog,) == gan chwennych 
(el gwir tor fu caredigy)- i bob Enaid gytrannu 
 ddirfawor oleuni a lleſhaad 

| — 2 arhoth t a phed — 
al cyſfifcelr yn ddedwydawech mawr, fod yn rhydd. 
i-chwi znentbur hynny, 'a'chr bod yn byw mewn 
Gwlad- Brote/flanaiddi---Ond yn rhôdd na chams. 
arferweh y Rhydd-did aT Braint duwiol yma : Ne 

throwch-mo*nynt yn-eſcus i ddiyſtyru "TE glwpys, <<<: 
i Adieu, by —— 1 wanhiu- a+ thorti- 


——— y 


nn ia ton d ac Yitryw ri- 
tho. EE oe 2 
chwi, 1 eve r e ( 
cha ond 5 


efcusrhyf 
eapredigol, 
geiriau Crepe, 1 uad r unrhyw 
yn gwneud cam ar Gwirionedd, 2 Petr 3. 16, 
bo dettlo a dyryſu a phandyont y rhai'Gweiniaid,--- 
n Eraill m—_— yn ddiarwybod i geuffos 


Horni a „n Anobaich 
. 50 - Y attach, Ms 2 rhydd i ehwi, 


ie ac yn ddyledus ar bawb'o honoch dj,ĩ—m alan” + 
datos dryſor ii galon berbau da, a chyfrannu i-. 
Gymmydog y rhybudd, yr Argyoeddiad, y ou => 
ce * 5 r Bao &c, a gafodd ef ei hun yng 4 

Her 6 5. 11. Fag#'s. 19 20, a gun 
eyftys, odd dds ee 
Humus heb wel na * 
W TSACY Griſt' 


Br ſef o Ain 


2mdeb a Chymdeithas Griſt nogol, -a i fod yn goch! 


dderehafu i fod 4 worth 7 8c Aer, r 


_ 


"” 


L237 22 DE SEetmg overs n arena. LL. 


* 


2 =. My > * 1 
2 R 


(39) 


Ganonan'r Ecrwys, 
770 2 2 Had det wk hs a 5d AL 

7 dodau Goruchel,-r Pet. 2. tip wh. 7. Rao ts 13. Wie 
tich eee wN neee 


XI. Qe-wyty nber Tanks, 8 
ar iddo fad ya ; DDUW.: Ac br diben btn 
„ b'o mõdd (o leiaf ar ol 


them y Genn bath a bob a le bl erty dar- 


Tre om 
drwy dr 


 Chyngorion- duwiol AC > Esa MY DDs 


— 5 bee os 2 5 
e e ago 5. 19, 20, 2 1 hegwyddorĩ 
5 u gwreiddio Ke Fs Hal oll chwi 


n Faſbua, 24: 15, e. Mfr, 
I AM TYLWY-TH: a4 .Waſanacihwn y Ane 
GLWY DDi=== Gen. 18. Hor, mae un wma 0 2 


yu ſenuitb ddirfauer x arg 5 II 
Labor we 


> Gollyogded » a chy 
j ya enw C IA ac Office. 
dadu yn y Err griſt nogol, 2 Cor, 5. 20. 


Hebr. 


yn g d ir Eclwvs, a chynnal Duwioldeb 
brimyadiola threfn dda (/. 101. 71 1 eich Teuli. 


* 


1 


Her. 5. 4. Mal. 2. 7. 1 Cor. 4. 13 —5 rhaĩ * 


mae Perchen teuluoedd i fod yn Poole LS iddynt 
yn eu Gweinidogaeth, ac nid i beri rhwy/tr a thrymder 


c anglod iddynt.---Ac os digwydd i ch Eglwyſwr fod 


yn Bregethwr gwann neu yn Athro ęſceulus, neu'n 
wr — Ea r hyn na atto DUW Detto y mae 
vn ddyledus arnoch, ie ac yn lleſol i Chwi berchi'r 
nes. ar .URDDAY a'r EOTwrs, (un eich 
Plwyf eich has In enwedig z)---a bydd eich Siampl 
ada chwi o drwydd ac Undeb a Chariad ac 
Ufudd-dod n:byn o ran, yn fuddiol iawn i Adeiladu 
Eraill,---ie'n. buddiol-o:lawer na holl floedd a da- 
dwrdd ac ym roſt ac Edliwiaeth y. Bobl grwydraidd, 


aſy'n 0 ind Eghoys. ac Offeriad ou — — In 


2 4. 20 0 2) 0 778 
Te ac yn agor adwy 
Valleng | mewn n ple bob anrhefn hyll a 


3 aneirif a ndeldch. drwg ymryf- 


Dubya mar LI 3. 46 Fo ere aten 
gcnnit mewn ay Ta mn gof 225 na N yn gweſ⸗ 
nith gan'bowb, V mae amryw weddiau addas i 1 wedi eu u chwate 


gu at 4 Argraphiad 3 or Bill. 


| "> diweddu, i chwi dd Reel 
apr, args nx * yo 


XII. Holewch ack: Cy had a Bermoch 2 


Buchedd eich hun Bux v DD wrth yr hyn a wyddoch 


| ac a ddarllennaſoch o RR OL y GAIR bendigedig, (a 
bynny nid yn yſcafn, ac yn dl dull rhai yn. rhagrith- 


45 72 % gael gw ed pa fath Ddarllennwr ydych, a a pha 


yr. ydych yn derbyn ac yn_croeſawu's Hap 
br „al tir da frwythlon yw eich Calon chwi, 
1. 


1 + * 2 35 2 7 e rr 90 7 


2 
L 
Et 

A 
A 
ei 
a 
le 
8 
g. 
pe 
V1 
Ea 
be 
2⁰ 
A 
ng 
yn 
or, 
Jac 
fi 
Fi 
dd 
D. 
8A 
£0! 
adde 
AC 
bo. 
He 


(41) 15 
Hebs 61 95 8.1 A ti yn fun ſynniol nae ot 
blasn 0 ea ed B Naa. 4 od dy Hux yr 
enwedig, ac o ddirfavor druen dy Enaid wrth natur, 
ac o anfeidrol Gariad a Thrugaredd DDUW. tua 
attat yn GHRIST JESU ? Pa Epr a1Ta a gafodd 
ei Alx FF, etto ar dy feddwl a'th.calon a'th. fuchedd 
a th Enaid % Pa beth wyt: 9 ei wreud, ac i ba 
le yr 1 yn myned dros-byth! Pa fath gyfrif ſy 


Pw gynnyg b th Arglundd o'th Holl feddy liau; 
— 2 a redoedd, er's pan wyt yn medru 
peehu? --- Rhowch y eyfryw Vmofynnion a'r rhai hya 


yn ddwys at eich Cydwybod; — a ydwyf fi. yn ceiſio 
eadw a chofio yr hyn a ddarllennais, ac ynſicer-amcanu 
bod yn well Criſtion erddo? Ad Hdd ac Edifeit- 
web ar eyfryw Arwyddion as, ar gynnydd y nof? 
A ydwyf fi, yngwrthwyneb i Amn DUW, yn 4 
nghynwys fy hun 5 mewn,unthyw Bechod o fa 
yn y byd ? Beth ydyw i Pa bechod a drwg-arfer 2 
orchfygais, — a pha Rinwedd dda a Gwybodaeth 
iachuſol a ddyſcais trwy ddarllen y GAR! 7 A ydwyf 
fi yn well Dyn mewn  Gwirionedd,. er's pan gefats 
Figl, ac y dechreuais ymgynnefino ag ef, — yt 
dduwiolach, — yn fwy fy gil a'm. cariad- tuac at 
DDUW a'i Ain ai Dpypp a'i Eciwys ai 
SACRAMENTAU, nac o'r blaen, — yn ſobrach, — 

yn oneſtach, ---» yn- fwy ;Elufengary ---- yn fwy 
goſtyngedig a di-abſen a diwyd a maddeugar ac 
addfwyn a bodlonus a geirwir a diwair a lariaidd &c, 
20 yn well fy Araith, ac yn fuy fy ngofal am 
Ogoneddu DUW ac am drugaredd i'm Henaid, nae 
oeddwn or Many megis tythnos neu fis i'r dydd 
Heddyw | ? --- A-ydwyt. fi yn deunyddio fy Nhalentau 
a moddion | GRAS yn ddwyd, ac yn ymgymhwyſp 
fwyfwy i fyned i blith py 25 mw! trwy n 
a duwioldeb a Sancteiddrwydd A wyf fi yn di 


1 _ mewn * 1 3 
D 3 d 


S 
- * py — * 
A . reer ern es rr Co AE ee OOO NT ER 
3 — 88 2 5 * —gyB Rf 8 - — * r * 
- _— D. » * . * . a * 
RF — * e —_— OY P e 
P » 
| : 
- 


— — — 


—— wp 
— — 
1 — 


3 —— ͤĩůVð— 


2 


1 
1 
it 
1.8 

= 


— — 
e 
9 * 


(6 


DUW vn GHRIS T, ac yn barod i n, a hn 


2 — pob dim er mwyn yr unrhyw? Pa fatli 


add a Gobaith a Chydwybod ſydd gennyf'? A ydyw 
eu Gweithrediad a'u 


Fruythau yn profi eu bod yn 


gywir a bywiol a chymmeradwy © Ay  nghaſineb 
i Beched, a'm cariad i Rinwedd a Aden, i'm ZEL 


tuag at Jechydwriaeth fy roy Yfprydel, yn cynmy- 
fl 


ddu beunydd ? --- A | 
n nerthol-werthio ynof, ac 440 ddu fy ngalon 
2 Ddelw DUW YA vd —— F (beth 
bynnag a wnelo'eraill) yh tynnu nes-nes at union reol 
y GATR a Phatrwmfy:1ACHAwDwR 3 a minneu 
hyderu yn unig ar ei Deilyngdod Ex am drigaredd ? 
A oes ocnnyf ſylfaen ada i feddwl a chredu fy mòd i 
mewn eytiwr cymmeradwy ac y byddwn cadwedig, 
pe goriyddei imi fart cyn pen yr awr? Os ampen, 
at nid wyf mewn” peryg/ echryſlon | bob awr, *r 
1 Jan „ 2 Cor. I 
„ OE 4 
XIII. Diweddroeh eich Darllenniad yn yr un r 
ac y dechreuaſoch ef, — ſef, a Gtweldi am Rad a 


GAIR 


ffynniant iddo, ac am nefol with yr Hpryd i ffewyth- 


loni'r hyn a hauwyd yn eich Calon, gan ddywedy 
--- Arglwydd, trugarha 'wrthyf Bechadur fruan, 
Hwydda 
dy Arm Di, ſef Gal 1 \BYWYD 3; === caniattà iddo 
fod 1 mi yn oleuni a thryſſor a diddanwch, ac yn bob 
peth da im Henaid : Agor fy nghalon iw groefawu 


ai gadw'n anwyl : --- *Scrifenna ef ar lech fy ngha- 


Jon, mi a attolygaf i Ti. Oddiwrth galedrwydd 
Calon, a dirmyg ar dy Air a'th Orchymmyn, 'gwared 
„, Arglwydd daionus. Neu os bydd odfa gennyt, 
yore yn'y me a « * rhai e £80» 


O O DAD trugarog, yr hyn a drefnaift i tmy ke 


ws 27 foam fod ya Periben Liytr ' — 


fy ngwaith yn ceiſio dyſcu a deall a charu 


i * 


8 * 
n 
1 

# F754 


= 3 2- 


> — 


2222 > 


Fog 


OS 


Ars Sr „ a 


10 


nefot Alx Di, - gwna fi yn e o werth=" 
fawrogrwydd y Braint a'? mwyniant yſprydol yma 
wwchlaw miloedd o aur ac arian darfededig: Par 
im calou gynneſu wrtho : Gwna fi yn gwbl ddibleb. 
gar am dano mewn meddwl, gair, a gweithred, ---. _ 
yn antuyl o hon yn waſtadol, --- ac'yn well Criſtion 
erddo beunydd, --= fel na chotto yn erchyll 
i'm herbyn rhagllaw/: Tuedda dy was i ddarllen a 
gwrando dy Gyfr ith dragwyddol mewn ad a 
hoffder a roſtyngeiddrwyd ydd mator. Ac er fy mwyn 
i a phawb oth. Bobl, bendithia Weinidogion dy 
Sanctaidd AIR a chyflawnder o Ras iw ddeall a ĩ 
oſod allan mewn gair a gweithred, i Bregethu a. - 
chymmell ac egluro'r unrhyw yn ddyfal ac yn 
Hwyddiannus, Dod, dy Rad arno i weithio ynof 
babe Iwyr gaſineb ĩ bob Pechod, ac im cynyſgaeddu 
a phob gwybodaeth iachuſol a dawn Griſt' nogol a 
e dda,--- modd y byddwyf oludog mewn 


gras, yn aelog byw: och Eglwys Filwrus Imma, 


1 ---ac y caffwyf fy nerbyn ar fyrder ith un 


Orfoleddus yn y Nefoedd, trwy ac er mwyn y Mas. 
Raap, fy ais eee * RIS T. 


Amen. 


Swm a lwedd 1 Ae a'r 8 yw 
hy n ymma, -ſef bod t chwi, er cael Budd a Bendith 
oddicerth AIR-DUW, ddechreu 4 diweddu. eich 
Darllenniad a Gweddi neu Ochenaid dduwiol, —ai 
ddarllen Ef mewn Goſtyngeiddrwydd inawr, - a 
di-ragrithrwydd, --- a nieddylfryd dwys, --- gan ei 
gymbwyſo attoch eich HUNgz=- ac ymroi gwneuthur 
ar ei ,- ac ymgynnefino a'r Mannau Egluraf, 
ac ymarfer a hynny e ee myfyrio ar hynny, - 
a darllen allan er lleſhaad i Arall, --- ac yn emwedig 
Yeh Teulu eich hun, ach Hol: eich unan a' ch 


Buchedd nn yr hyn a ddarllennaſoch o Reoly GaiR 


Deümcb 


a © 


CET . ——· 
——_ — * 3 

* = F F 

* x 


DW 


12 


foeck p Rheolau hyn gan mah 
mor addas a pberthynel i W AN DAWIAD a 4 
Daarllanniad y Gan ac 'y - byddant fuddiol a 
gwaſanaethgar 1 Chwi tuac at ddyledus — 
o'r dawy: Ddyledfwydd 8 OS gwew 
gennych wneud Deunydd ©. bonynt. wy 

vel RU DUW. 1. n, [ot * e 


15 1255 


* * * l , „ „ , = 
PER — 1 = 1 # x %z3 f , i A 8 * * WY a A £ * «+ ?* . * 2 8 f "Me... 
#+ G J 11113 * i «4» #5 * 8 * 1 9 * a 128 * 11 . F{ 
1 * 1 — 
3 \ . * eee 1 1 > 2 * 4 2 o 4 i 
. 1 11 1 ROT } i * a LEY 
. ? * * * . | , 
* 7 . ** LT % *% - * ©. 83 oo + 3 * — 
4 * 2 1 . * * 9 . a PAY * 11 2 l. : * 3 # 4 
* * 0 
1 * P * 
— K 4 ; S 
B fer boch 1 Bld h rn 
488 u el r bun. A 
+ © *. N * Y . : 
& - . « EI «<3 4 £& . * 
1 Ae AN 
* * 
$44 Pr, t, 9 
4 N 
I2TE7 
411 4 
7 7 
224.43 1 f 
. 
8428 
x > Ws 
_— 
ay 7 au 7 
45 * — 1 
* f 
* 
a 
SS a & + 4 
* 
. 
i 
: « 4 


„ 
oy | 7 
©, * 
: 
6 
* 
4 
* 4 . 
* Z 142 
* 
7 * 
11 
8 
a, 
: 
MY > 
S + 
Peak. 


